RÍMUR 


AF 


VÍGLUNDI og KETILRÍÐI, 


ORKTAR 


AF 


SIGURÐI BREIÐFJÖRÐ 
1840. 


ÚTGEFANDI 


EGILL JÓNSSON. 


REYKJAVÍK OG KAUPMANNAHÖFN. 


PRENTAÐAR HJÁ E. þórÐarsyni oG S.L.MögLær. 


FYRSTA RÍMA. 


U. mig líf eg allan finn, 
sem aldrei náir að deyja: 
Iðun, hríf þú anda minn, 
og ástardísin Freyja! 


Yfir mör haldið höndum nú 
helzt svo megi duga, 

á;yðar vald með ást og trú 
allan set eg huga. 


Allir þekkja eldinn þann, 
að sem huga renni, 

honum ekkert eðli kann 
aptra þess hann brenni. 


Eins má særa og hugga hann 
hjörtun manni og konum; 

heilög nærir náttúran í 
neista hvern í honum. 


Ó þú glóð, sem yndið ldr, 
og oss til lífsins kallar, 

lofstír bjóða lengstan þör 
lifandi túngur allar 


2 


RIMUR AF VIGLUNDI I, v%6—-11. 


Mér er vandi að hefja hljóð, 
hnípin kvíðir sála, 
óslökkvandi ástarglóð 
á eg hér að mála. 


Meðan efni þyl eg það, 
þánka haldinn kvíða, 

mun eg stefna stúlkum að 
stefjum þeim að hlýða. 


Allar vaki verurnar, 
vill svo bjóða Freyja, 
undir taki söngva svar 
sálir góðra meyja! 


Meðan um vanda-málin bý, 
mælsku hvessist dugur; 

björtu standi báli í 
brjóstið allt og hugur! 


Vitur þjóðin virði ljóð, 
og vina renni augum; 
sízt vör bjóðum söngva-hljóð 
sauðum eða draugum. 


Þeim skal vinum fræðið fá, 
sem fært Í lagið geta, 

og hafa skyn og anda á 
yrkin rétt að meta. 


ts 


I, v.19-17. OG KETILRIÐI. 


Fyrst mör lifir löngun hjá 
ljóða-slátt að voga, 

svo skal yfir sögu-skrá 
söngva draga boga. 

Harald nefnum niflúng þar, 
norzkar átti lendur, 

svarta hefnir Hálfdanar 
hára-fagri kenndur. 


Einvald ríkis átti hann 
enda lands á milli, 

ljóma síkis askur ann 
íþróttum og snilli. 


Sýndi vinum skörúngskap 

og skrýddi handar grjóti, 
rænti hina, rak og drap, 

sem rísa þorðu móti. 


“ Margir flýðu að firrast grand, 
fylkir við sem stygðist — 
á hans tíðum Ísaland, 
eyjan mikla, bygðist. 


Jarl ágætur þórir þá 
Þrándheims átti ríki, 

hafnar glætu hildi á — 
hún var fæstra líki. 


A 


RIMUR AF VIGLUNDI 1, v.18—23. 


Dýrum sjóla dóttur ól 
díkis mána þöllin, 
nefndist Ólöf, hennar hól 
heyrðist gegnum fjöllin. 


Hennar mynd og heiðar brár 
hafði engin píka; 

loptin, vindar, lönd né sjár 
litu aldrei slíka. 


Hvíslar ljóma hin létta brá 
lángt til hliða sinna, 

spríklar blóma-blóðið á 
búngum silki-kinna. 


Mændu sveinar sjúkir á 
svoldur byrðar Grana, 
ekki neina sólu sjá 
sögðust utan hana. 
Ástar þrengdist eldíng hlý 
innst um rænu-palla — 
hennar lengdist heitið því, 
hana geisla kalla. 


Vörður landa vífi á 
vænstu hafði mætur; 

skemmu handa skrúða-ná 
skati byggja lætur. 


hu 


1, v. 94—29. OG KETILRIÐI. 


Vandar smíðið bezt sem ber 
buðli handa drósum, 

skemman fríða skorin er 
skreytt og grafin rósum. 


Í blómsturskurði renna röð 
rauða gullið fína, 
utan hurða og innan með 

eins nam húsið skína. 


Svo sem bónin sjóla var, 
selju orma vallar 
konur þjóna kurteisar, 
og kenna menntir allar. 


Ærnar listir æfði þar 
æsku-höndin tama; 

eyjan nista af öllum bar 
ásýnd, snilld og frama. 


Ýngis-sveinar ágætir, 
á sem geislann blína, 
fóru að reyna ef sörva sör 
sólin vildi skína. 


þeir tilbáðu bauga-rist 
betur enn guði alla; 

jarlinn ráða fær nú fyrst 
freyju orma valla. 


RIMUR AF VIGLUNDI I, v. 90 —3ð. 


Tíðum reyna biðlar bágt, 

og beygja hrygginn veika, 
meðan steina mundar gátt 

með þeim vill ei leika. 


Ef þær neita ást að ljá, 

og aumka sízt þann grætta, 
Freyju heita eigum á, 

en aldrei við þær hætta. 


Brúkum þrá og bænar-orð 
bezt um lángar stundir, 

þá mun sjáleg seima-skorð 
seinast verða undir. 


Sagan hér oss fælir frá, 
fleiri vekur drauma; 

minnast ber þann bonda á, 
sem bygði dalinn Rauma. 


Ketill heitir, kvæntur er, 
kænn, ef á að vega, 

tvo á skeyta-sendir sér 
sonu efnilega. 


Sigurður spaki um sæmdir býr, 
sóknar fús til valla; 
Gunnlaug akra orma týr 
ofláta þeir kalla. 


1, v.86—41. OG KETILRIÐI. 


Sonum Ketill kenna vann 
korða-leiki framur, 
öllum betur einn var hann 
íþróttunum tamur. 


Ketill stóran frama fann, 
fús að beita vigri; 
tuttugu og fjórar háði hann 

hólmgöngur með sigri. 


Átti bylgju-eldíngar 

öllum bændum fremur; 
málafylgjumaður var 

mesti þar sem kemur. 


Snilli-hljóðin há svo bar 
hetjan frægðar mesta, 

hvar sem þjóð á þíngi var 
þagna lét hann flesta. 


Kappans hól um hauður-svið 
höldar mundu brýna — 

Haraldur sjóli vaskan við 
vingan lagði sína. 


Honum veita buðlúng bauð 
bæði tign og ríki; 
hetjan neitar, hvergi trauð, 

svo háttum frá ei víki. 


RIMUR AF VIGLUNDI 1, V 42—4T. 


Nokkru síðar sjóli þá 
svani leysti marar, 

stefnir lýðum landi frá 
leiðángurs til farar. 


Báða kunda Ketils þá 
kóngur lét sér fylgja; 

eyja-sundin suður á 
súðum fleytti bylgja. 


Seglin dundu, reyndist rá, 
reiða stundu færi; 

ránga-hundar rennast á 
Roga- undir -mæri. 


Yrkja má um Eirík jarl: 
öðlíng happa-slíngi 

ráðin á um Roga-hjarl, 
ríkur stórhöfðíngi. 


Harald bauð til hallar sá, 
hernum öllum líka, 

grímum rauðu gjörði þá 
gildur jarl að flíka. 


Kviknar skraf, því ölvast önd 
arma sylgju þórum, 

því skála-haf á hugar-lönd 
hellti bylgjum stórum. 


Á 


A 


1, v. 48 —53. OG KETILRIÐI. 


Strengja-lætin höfðu hátt 
hjörtun kætin gisti; 

her í sæti harla þrátt 
horna-vætu kyssti. 


Jarlinn lengi lýðum þar 
lánar staupa-flæði, 
gefur drengjum gersemar, 

gullin vopn og klæði. 


Hörpu þengil hæstum bar, 
sem hvellast verður slegin; 
sér hver strengur sá að var 
silfri og gulli dreginn. 


Harpan var hið hæsta þíng, 
hæfði tignarmenni: 
loginn marar lángt í kríng 
ljósin bar af henni. 


Jarlinn mæti og mildíng, þá 
mjaðar lýkur sundi, 

út um strætin fetað fá 
fram að einum lundi. 


Kóngur sör að sveinar þrír 
sátu í skógar-leynum, 
einn þó ber með æztan tír 
af þeim fögru sveinum. 


10 


RÍMUR AF VIGLUNDI 1, v. 54—59. 


Taflið sveinar silfurrennt 
setja og leika fríðir, 
tveir mót einum týna mennt, 
tapa því um síðir. 


Ryðja tafli reiðir þá 
rekkar þeir er tapa, 

reyna afl og ráðast á 
runninn dýnu japa. 


Sá sem áður vinna vann, 
varla hafði miður: 
felldi báða hina hann 
og hölt svo jörðu viður. 


Jarlinn býður sveinum senn 
„ soddan háttum týna — 

taflið fríðir auka enn, 
íþrótt mesta sýna. 


Horfði þjóð og hildíng á 
horska sveina lengi; 

hilmir tróð að höllu þá, 
honum fylgdi mengi. 


Svo að borðum sveitin fer, 
seyddum krásum flíka — 

kvæða orðum hnignar hör, 
hressíng þarf eg líka. 


1, v1—T7. OG KETILRIÐI. 1 


ÖNNUR RÍMA. 


Hvað má bjóða beztum fljóða skara 
Í mansöngs skyni, meðan hör 
menntavini kvæðin ber? 


Veit eg meyjar munu segjast eiga 
formálana, er flytjum vér — 
fornan vana helga ber. 


En eg þykist að þeim vikið hafa 
nokkrum bögum, þegar þjóð 
þuldi sögu-málin fróð. 


Við hverja rímu á hvíldartímum mínum 
kátra sprunda kvað eg lof, 
kannske stundum þó um of. 


Gjöfin hver til gjalda sér og launa, 
því eg mæni einatt á 
eðal- væna -steina-gná. 


Á þær trúi eg allt eins nú og forðum, 
þó að sprundin hafi hör 
harma stundum aukið mér. 


Hvar sem trygð að hugar-bygðum situr, 
mun hún sjaldan meinafrí 
mega halda byli því. 


12 


RIMUR AF VIGLUNDI I, v. 8— 15. 


Þar sem yndi einn vill binda viður, 
magna vinda meinsemdar 
myrkra-kindur öfundar. 


Ástin fljóða eðlisgóða og blíða, - 
oss þó mæði ílskan grá, 
óðum græðir hugarþrá. 


Mör þær tíðum mikið blíðar voru, 
að þó líði ama-ský, 
- óðum stríði eg gleymi því. 


Huggun þá í huga má eg geyma, 
þótt eg eldast ætti hör, 
ei eg held þær gleymi mér. 


þar sem rósa-rauðir ósar flóa, 
sjóli og jarlinn setið fá; 
siklíng spjalla tekur þá: 


“Hverir voru virta-stóru sveinar, 
er náðir sýna sjálfur mér?" 
“synir mínir, jarlinn tér. 


“Eru bræður eins sammæðra þessir ?" 
öðlíng frétti áleitinn; 
“gi er þetta," sagði hinn. 


“þú munt greina góðra sveina heiti, 
hirðir spjallar hafsólar; 
hefur jarlinn búið svar: 


1, v. 16—23. OG KETILRIÐI. 13 


“Sigmund hötum svein og metinn Helga, 
Þorgríms snilli þó af ber, 
þessi frillu-sonur er; 


Á þó mæta móður gætir bauga —' 
um þessar mundir sjóli sá 
sveina skunda gólfið á. 


Þorgrím síðast sáu lýðir gánga, 
hann því minna metinn var; 
mynda vinnur jarlinn svar: 


“Heilsun vandið hæstum landa stjóra !* 
komu þegar kátir tveir, 
kurteislega heilsa þeir. 


Frá sör báðum bægja náði Grímur, 
fótborð stillis fetar á, 
af fremstu snilli heilsar þá. 


þá nam blíður brosa lýða stjóri, 
sér hann niður setti hjá, 
síðan biður fréttir tjá: 


“Mig þú frætt um móðurætt ef getur —' 
hinn er siði bezta bar 
bauga-viði gefur svar: 


“Hersir Þórir, happastór, í Sogni, 
veit eg móður minnar er 
metinn bróðir, kunnur þér." 


i4 


RIMUR AF VIGLUNDI I v.24— 81. 


Bauginn handar beætan landa-vörður 
af sör dró og úngum gaf, 
eflir þó við jarlinn skraf: 


“Af ogs raunar áttu laun að taka 
fyrir væna veitíng hér, 
velja bæn þú skalt að mér.? 


Jarlinn kætist, kónginn lætur skilja: 
“henna svein ef fóstra fer, 
fögnuð hreinan veitir mér." 


þessu játar jálkur gráta Lofnar; 
þaðan heim með þorgrím snýr, 
þjónar beimur kóngi skýr. 


Snilldarmaður metinn hvaðan-æfa, 
flestri hraður íþrótt í, 
öfundaður verður því. 


Veizlu þáði vísir fjáði eina, 
hersi ríkum hjá það er, 
híngað líka Grímur fer. 


Kóngur lætur kappann mæta þjóna 
fyrir borðum fíra þá; 
flest í skorðum hefur sá. 


Hersir sá þar hlýra á í ranni; 
í öndvegi öðru hann 
ölva-teigi sötra vann. 


1, v.32—39. OG KETILRIÐI. 15 


Ber Þorgrímur blindi skýmu Óma 
fullið eitt, en fæti drap — 
fljótt þá breyttist hinum skap. 


Ansar þrútinn: “argur pútu-kundur ! 
svín að geyma sæmir þér, 
en síður beimum færa ker." 


Grímur reiðist, greipar breiðan skjóma, 
gegnum manninn hendir hann; 
helja spanna fær svo þann. 


Dauða-blóð um bekkinn flóði niður; 
hersir reiður hljóp á fót, 
hölda beiðir þrífa spjót. 


Kóngur tjáði: “kveð eg ráðið betra, 
eiga þrætur vörumst vér, 
vil eg bæta manninn þór. 


SAf þeim freku orðum sekur dauða 
var Ódáða-vomur sá; 
vil eg ráða bótum fá." 


* Hersir sör að svona vera hlýtur: 
lofðúng galt þar lófa snjá, 
líður allt það mál í dá. 


Veizlu sjóli á valdastóli heima 
múga gefur manna þá 
mikið hefur gengið á. 


16 


RIMUR AF VIGLUNDI J,v.40— 47. 


Jarlinn Þórir þángað fór að vitja; 
Ólöf geisli einnig þá 
öðlíngs veizlu þiggja má. 


Ketill ríki komið líka getur; 
margir gánga aðrir inn — 
eg kem þángað sjálfboðinn. 


Það er bert, að þá var vert að lifa: 
gjörvöll æfin veizla var 
við óhæfis-drykkjurnar. 


Nú því miður mjaðar-iður þorna, 
okkar tunnur allar hér 
aptur munninn láta á sér. 


LA 
Í kaupstaðina kem eg vinalegur, 
innan sleiki ámurnar, 


2 


í mör kveikist gleði-skar. 


Ef þá heilann eitthvað feila kynni, 
undra saga af því fer, 
aptan naga búrarnir. 


Inn í ranna öðlíngs manna skari 
koma vann í tæka tíð; 
tunnu spanna börnin fríð. 


Þorgrím mæta mildíng lætur bera 
bikar-síkin borðin á; 
bezt að slíku kunni sá. 


I, v. 48—55. OG KETILRIÐI. 


Undrar lýði á hans prýði-siðum, 
þægum skrúða þakiðan 
Þorgrím prúða nefndu mann. 


Um þær stundir úngur mundi líta 
þá sem undrun allra fann, 
ýngis-sprunda heiðgeislann. 


Ástin höndum hann og böndum tekur; 
Freyja loga í brjóstið brá — 
bragðið vogar mála fá. 


Ekki miður mána iðu nanna 
hrærast finnur hugsanir, 
hans þá kinna blómann sér. 


Loga-taugar tindra í augum beggja, 
sáu þaug, en aðrir ei, 
ástin smaug um herkju-þey. 


Fá þau tóm og firrast hljóminn sala, 
sú sem blóma æztan á 
og askur ljóma fjarðar sá. 


Hetjan spurði handar urðar þrúði, 
hvernig stæði hugarfar, 
hann ef bæði píkunnar. 


Roðnar svanni og ræðir manninn viður: 
“þér eg ann, sem innra finn, 
ef ekki bannar faðir minn." 


17 


18 


RIMUR AF VIGLUNDI #1, v.ð6— 63. 


Veizlan þraut, en vitur gautur klæða 
frægan jarl um fljóðið bað — 
fátt vill karlinn tala um það. 


Við það skilja viðir ilja hlenna; 
skömmu síðar gróna grund 
Grímur ríður jarls á fund. 


Bónorð aptur boga-raptur vekur; 
vann með góðu vísa frá 
vopna-rjóði jarlinn þá. 


Hafði sæti samt um nætur þrennar 
jarli hjá með heiðri þar 
hetja kná við staupa-mar. 


Um þær tíðir Ólöf fríðu viður 
eiðum bindur einka-mál; 
ástin kyndir beggja sál. 


Heim svo reið; en hrindir skeið að víði 
vopna-grör með valið lið, 
í víkíng fer um sumarið. 


Neytti handa, og hristi brandinn þúnga; 
eyja-banda eldíngar 
ómælandi græddi þar. 


Bóndinn Ketill — bragur geta verður — 
ekkill varð, og unir sízt, 
út af garði sínum býst. 


11, v. 64—-71. OG KETILRIÐI. 19 


Þórir jarlinn þrekinn karlinn hitti; 
sem í leiddur sæti var, 
svinnrar beiddi Ólafar. 


1 


Stillir þar og staddur var með jarli, 
viður skála varma-bað 
vinar-máli fylgdi að. 


Af því jarlinn jálki fjalla handar 
fofnis-látra festi nó; 
fljóðið játar ekki þó. 


Vífi spaka af vörum staka flýtur, 
lærðu sveinar sönginn þar, 
sú er meiníng vísunnar: 


“Veit eg háum hljóðum má hann valda, 
úr hærðum karli hljómur sá 
haddar-fjallið trylla má. 


“Eiða vann eg æðra manni forðum, 
engan fegri augað sá 
og ástúðlegri, enn kempu þá.“ 


Allir sjá, að svanna brá í kinnum, 
ástin vanda vífi bjó, 
verða að standa festar þó. 


Á rökstólana rístu vana-gyðja, 
hárafríð og hjartagóð, 
hugarstríði sviptu fljóð! 


20 RIMUR AF VIGLUNDI IH, v. 72—T3. 


Láttu hæru-hrikann særa ekki 
yndis-ljóma liljurnar, 
lífsins blóma málaðar! 


Láttu hann, sem lífið ann, þess njóta, 
og ástar-gæðum seðja sig, 
svo þau bæði lofi þig! 


ÞRIÐJA RÍMA. 
Hver vill ræna hita frá 
heiðri sól um vorsins daga, 
sem lundi grænum logar á, 
í loptið vill hans greinir draga? 


Hver vill reyna að hræra fjöll, 
og hjörtu þeirra sundur mola, 

sem skruggu-steina og ósköp öll 
eru búin við að þola? 


Hver vill: banna fjalli frá 
fljóti rás til sjávar hvetja? 

veg það fann, sem manngi má 
móti neinar skorður setja. 


Hver má banna að blómstur tvenn 
bindi saman heldar rætur, 

og vaxi þannig saman senn, 
sem náttúran vera lætur? 


HI, v.$—10. OG KETILRIÐI. 21 


Hver vill binda huga manns, 
að hvergi megi þaunkum fleyta? 
þar sem yndi eirir hans, 

ætíð mun hann þángað leita. 


Hver má skilja flóð við flóð, 
farveg einn ef hitta taman, 

og skilja vilja blóð við blóð, 
sem blæðir tveimur æðum saman? 


Engir menn því orkað fá, 
og aldrei heldur munu kunna, 

að halda kvenna hjörtum frá 
honum, sem þær vilja unna. 


Trygðin há er höfuð-dygð, 
helzt ef margar þrautir reynir; 

hún er á því bjargi bygð, 
sem buga ekki stormar neinir. 


Allrahanda hrekkja-spil, 
hræðslu og vanda trygðin brýtur; 
hennar band og ástaril 


ekki fjandinn sjálfur slítur. 


Drósum segja dæmin kunn 
dirfist eg um hennar blóma — 
legðu, Freyja, mál í munn 


„mér að sýngja helga dóma! 


mr Li 


22 


RIMUR AF VIGLUNDI II, v.11-— 16. 


Hrynum spúði Hræsvelgur, 
hróðug greiðir bylgju-tröfin, 

þegar prúði Þorgrímur 
þandi skeiðir yfir höfin. 


Að Noreg settu sjó-hestar; 
svinnur veitir stjörnu hylja 

öðrum frötti að Ólöf var 
eignar-heitin móti vilja. 


Kóng sör beiðir lið að ljá, 
lundin svall af ást og bræði, 
bauga-heiði burt að ná, 
bóndi og jarl þó móti stæði. 


Undan skorast vísir vann, 
vinskap Ketils rækir fremur; 

svo fram bera svörin vann: 
“soddan ei að haldi kemur — 


“Við hann etja ei mun tjá, 
álfinn branda frægðir styðja; 

en dóttur Ketill eina á, 
sem eg til handa þör mun biðja." 


Viðris tjalda viður tör: 
“vil eg þín ei ráðin nýta; 
við Ólöf halda eg ætla mör 


eiða mína, en hvergi slíta. 


Án 


1, v. 17—22. OG KETILRIÐI. 25 


“Ef eg nái ei að fá 

ágætt sprund, sem til eg vona, 
mína þá skal arma á 

engar stundir leggjast kona. 


“þér ei fremur þjóna vil, 
þar ei dáðir viltu sýna." 

Mildíng semur mála-skil: 
“máttu ráða um hagi þína." 


Hetjan únga orða-slíng 
öðlíng kveður; ríkur tiggi 

merkur-þúngan handar-hríng, 
hetjan biður af sör þiggi. 


Svo til manna sinna snýr 
sá og annar fram að veri; 
ísu-ranna elda-týr 
aptur vann að búa kneri. 


Kvöldið þetta fregnað fékk, 
— frekast glettur herkju vinda — 
að mundi sett á brúðar-bekk 


bólmey kletta fálka-tinda. 


Bregður drengur þá við það, 
þetta sinni göngn hraðar, 

Þóris gengur garði að 
á gólfi inni nemur staðar. 


21 


RIMUR AF VIGLUNDI I, v.23—28. 


Tjöldum breidd var höllin há, 
hafa setu tekið bragnar; 

brúður leidd er bekkinn á, 
bóndinn Ketill henni fagnar. 


Ósinn skála virða-val 
vökvar lengi fjarri ugga; 

ljósin mála sætis-sal — 
sá þar enginn nærri skugga. 


Grímur þá kom gólfið á, 
gestur sá var boðinn ekki — 

mörgum brá, er manninn sá, 
mæla náir kappinn þekki: 


“Er þör, Ketill, Ólöf fest 
orðum hennar með og vilja? 

bóndinn metinn góðum gest 
gjörði senn á móti þylja: 


“Þórir fljóðið festi mör, 
frekast slíku mun hann ráða; 
litlar bjóðast þakkir þör 

þótt eg píku eignist fjáða." 


Ansar hinn: “eg segi sann, 
svarið sprund mör eiða hefur; 


hún má inna atburð þann" —' 


Ólöf stundi, og svarið gefur: 


lt, v. 29-34. OG KETILRIÐI. 


“þessu eigi móti má 
mæla fljóð, en lýsa sanni —* 
Grímur segir: “eg þá á 
auðar-slóð fyrir hverjum manni." 


“þú skalt aldrei fljóðið fá," 
fleytir Ketill orðum þráum; 

“skilja baldur álma á, 
undan löt eg manni fáum.“ 


“Garpar þora," Grímur tér, 

“grobbið reyna þitt og hendur; 
á hólm eg skora, hrikinn, þér, 

hafi meyna sá sem stendur!" 


“þess skal njóta," Ketill kvað, 
“kappa næga hef eg inni; 

höðan fljótast farðu á stýð, ) B 
fyrr enn dægur æfi linni! 


Gyðjan Freyja Gimli á, 
sem glæðir blíðar tilfinníngar, 
| nú:með eigin augum sá, 
ástar-stríðið brúði þvíngar. 


Tók, sem á, af hvítum hauk 
ham og brá nú skjótast viður, ;* 
loptið bláa straumi strauk 
og stefndi þá til jarðar niður. 

2 


26 


RIMUR AF VIGLUNDI Ill, v. 35-40. 


Svífur inn um sala-þak, 
þar seggir mæta veizlu þiggja; 
vængja sinna blessað blak 

blysin lætur yfir skyggja. 


Varð í ranni þoka þá, 
þar sem vængi fálkinn skekur; 
ekkert manna augað sá, 
óttinn fánga brjóstin tekur. 


Grímur fann þó fljóð, sem ann, 
faðmar þá í arma báða; 

út úr ranni hvatar hann, 
hinir sjá ei reyni dáða. 


Inni hrindast hinir mest, 
haukurinn góði líður þaðan; 

ljós í skyndi síðan sðöst, 
sá nú þjóðin líka skaðann. 


Bar á skeiðir sörva-sól 
svofnis-heiða reyni-viður ; 

lætur reiða- herða -hjól, 
og húna- greiðast -falda niður. 


Um þær mundir Freyja fló 
fram að sæ í skugga nætur, 
sig í undirdjúpin dró 
og dætur Ægis rak á fætur. 


Ill, v. 41-46. OG KETILRIÐI. 27 


Þær hún beiðir lið að ljá, 
landi skeiðum frá að ryðja — 
upp svo leið um loptið blá 
og ljósin heiðu voldug gyðja. 


Losna strengir öskum af, 
öldur hvæsa ny-vaknaðar; 

flotinn gengur fram á haf, 
ferðum æsir storma hraðar. 


Skipið flaut í lófum lár, 
létt á undan vindi setti, 

ung úr skauti unnar blár 
Ísa-grundin tinda rétti. 


Vinda þögðu hljóðin há, 
hrannar- blundinn -dætur kjósa; 
Hraunhöfn bundu aska á 

álfar sunda morgunljósa. 


Ketill tapa kvendi má, 
kæti-vana, illa smáður; 

hefndir skapa hyggur sá 
Hropta-grana reiði-bráður. 

* 

Var útlægur Grímur gjör, 
gat str forðað þó úr skaða, 

þar sem frægu, festi knör 
við frónið norður snjólitaða. 

ot 


RIMUR AF VIGLUNDI HI, v:47-52, 


Keypti úngur Íngjaldshól, 
og þar setti búið fríða; 

giptist þúnga Grana sól, 
gaf um þetta sízt að bíða. 


Hólmkell bjó við Hólmkelsá 
Hóli nær um þessar sveitir, 

þvita lófa þrumu á, 
Þorbjörg mærin illa heitir 


Áttu kunda: annar var 
Einar heitinn þeirra hlýra, 

Jökull mundi menntasnar 
mæki beita og flesta rýra. 


Í sveitum gjörðist Grímur þar 
göfugastur sinna búa; 

við hrínga-njörðinn Hólmkell snar 
hélt um æfi vingan trúa. 


Á Íngjaldshóli, fús á frið, 
fyrsta haustið, sögur spjalla, 
fæddi Ólöf ungan nið 
og þann Trausta lætur kalla. 
Vetri síðar annan á 
arfa hlíðin linna-reita, 
vænstur lýðum virðist sá, 
Víglund fríðan bragnar heita. 


1I;'v, 53-58. OG KETILRIÐI. 29 


Þorbjörg fær að Fossi'jóð, 
fyrr enn vetur þessi líði,“ s 

andlits-skæra únga "fljóð 
ýtar hötu Ketilríði. Ni 


þroska bíða beggja jóð, 
blómgast fjörið, tíminn líður; 

vænst og fríðust virðast þjóð 
Víglundur og Ketilríður. 


Tíu vetra Víglund má 
vaskari meta körlum stórum, 
íþrótt getur hverja há 

hinum betur sverða-þórum. 


Hólmkell ríður Fossi frá 
fram á Hól með dóttur blíða; 
Ketilríði kenna á 
konan Ólöf sauma fríða. 


Á sör dóttur, Helga höt, 
hrundin klæða þessar mundir: 
kvenníþróttir læra lét 
ljóma flæðar báðar grundir: 


Æði líka únggæðið 
annan hátt, sem títt vill ráða: 
löku meyjar vænar við 
Víglund þrátt og Trausta báða. 


30 


RIMUR AF VIGLUNDI „III, v.59-64. 


Tíðum þannig létt í lund 
leika mundu, búin prýði; 

hlotnast vann á hverjum fund 
hann Víglundur Ketilríði. 


Vingan dá því vaxa má 
veiga-gná og skjóma-hlenna; 
ekki má hvort öðru frá 
augna bláu stjörnum renna. 


Eina stund vid vífa val 

— vaknar yndi þánka-reitum — 
Vígalundur vekur tal: 

“við skulum-bindast ástar-heitum. 


Ketilríður kveður þá: 
“karlmanns-sinni breytist tíðum, 
ýmsum kvíða meinum má, 

þó manni vinni unna fríðum. 


stMóðir sein til ásta er, 
ann mör sú í litlu gildi — 

en ekki neinum eins og þér 
ást og trú eg sýna vildi." 


Marga stund þau mæla dátt, 
meðan fundir ekki dvína; 

eiðum bundu, á allan hátt 
ástar-lund og trygð að sýna. 


I, v.65-66. OG KETILRIÐI. sl 


Þeir sem fá í faðma sprund, 
finna þá til engra meina; 

en ýmsa þrá og amastund 
opt vér fáum síðar reyna. 


Þótt að leira bráins bil 
Beslu-vindum kæti sendi, 

þar skal fleira en flasið til 
fast að binda sig við kvendi. 


FJÓRÐA RÍMA. 


Vindum undir veit eg söst, 
vafið skyja-sveimi, 

fjallið allra æzt og mest 
eitt í norðurheimi. 


Æsir vísir spennu-spjall 
spekt es þekktu haga, 

Hnitbjörg létu heilla-fjall 
heita forðum daga. 


Sör að ber við svölu ský 
silfurhvítan hökul; 

fjallið kalla fírar því 
flestir Snæfellsjökul. 


92 


RIMUR AF VIGLUNDI IV, v. 4-9. 


Tindi vindum ofar á 
einar stjörnur búa; 
hér má kerið helga sjá, 
sem heimsins skáld á trúa. 


Ræsir ása Óðhrærir 
eóla nefndi brunninn; 
fyllíng allra fræða er 
frá því niður runnin. 


Þaðan breiðast ótal ár 
ofan fjalls um stofna; 

veldur kaldur vetra-snjár, 
að vökvar slíkra dofna. 


Keim og dám af lífsins laug 
lítinn árnar flytja; 

því sem my að mykju-haug 
menn við þessar sitja. 


Okkur smakkar allvell það 
öl, sem minna kraptar; 

lækjum sækja opnum að 
óteljandi kjaptar. 


Grýtta og hætta hamra-braut 
harla fáir voga: 

í fángið gengur þreyta og þraut, 
ef þángað upp skal toga. 


IV, v. 10-15. OG KETÍLRIÐI. "' 35 


Eggert glöggur Ólafsson 
eðla mjöðinn þráði; 

hafinn ofurhuga-von: = 
hæst á tindinn náði. * 


Arfi þarfur Þórarins, 
þjóðar-skáldið háa, 

í sporin þorir hvata hins 
á heiðar-toppinn bláa. 


Egils frægi arfinn, hvar“ 
ofur-gáfur skína, 

hefur án efa á hæðum þar 
helgað öndu síra. 


Fyrst eg næst við fjallið bý, 
hvar fræða-guðir vaka, 
teiga drjúga ánum í 
óhætt má eg taka. 


Stökur vekur tóna=teins- 
tvíblinds söngur kjóa: 

Jökull tekur, Einar eins 
óspéktir að þróa. 


Þorbjörg karga látti lítt 
ljótu beita sinni, 
Hólmkell álma<ulla títt 
að þó ráðum finni. 


BE! 


RIMUR AF VIGLUNDI IV, v.16-21. 


Bræður óðan áttu jór, 
að sem skaða leiddi, 
grár á hár, var harla stór, 
hesta flesta meiddi. 


Digrar víga-tennur tvær 
tagla-uglan hafði, 
meinin einatt auka þær, 

at ef þreyta krafði. 


Vakar-kveikjar verinn þar, 
Víglundr frægur, átti 
hestinn bezta, bleikur var, 
blóma geyma mátti. 


Einar greinir eitthvert sinn 
illa mellu viður: 

“þrekinn hroka Þorgríms finn. 
þrykkja okkur niður; 


Ólöfu tæla undan hal 
eg skal voga að reyna, 
hans það stanza hroka skal, 
þó hvetjast látum fleina; 


“Slinnann kunnum loks á Jláð 
láta þrútinn falla —? 

Grýlan talar: ““rausnar-ráð 
rétt má þetta kalla." 


IV, v. 22-27. OG KETILRIÐI. 5 


Þegar hagur hófa-stól 
heiman Grímur ríður, 
bræður æða á Íngjaldshól, 
önnum sinnir lýður. 


Kona ein, er seggi sá, 
segir freyju spánga, 
að bræður leiðir Fossi frá 
ferðir herði þángað. 


Ólöf talar: “höfum hljótt, 
hróðug ráð svo kanni, 

klæðum báðar skipta skjótt 
skulum við í ranni. 


“Seztu glæst í sætið mitt, 
svörin heyrum glanna; 

eg ótreg mun annast hitt, 
að ei skaði svanna.? 


Inn nú slinnum vikið var, 
vella-þöll hvar bíður; 

Einar greinir upp nú bar 
og ásta-kost ei síður. 


Sjá þeir þá í salinn mann 
sætu fæti bruna, 

bláa á í hendi hann 
Hildar eldínguna. 


86 


RIMUR AF VIGLUNDI IV, v.28-33. 


Stór ei var, en víg-búinn, 
virðar spurðu að nafni; 

Óttar þóttist heita hinn, 
er hjalta- velti -fafni. 


Þrútinn heitum huga er 
hann og fann til sagna: 

“út nú leita þurfið þér, 
Þorgrím gjörum fagna." 


Hlýrar snarast fljóði frá 
fara dyra leita; 

flokk af rekkum fara sjá, 
er fáka mjúka þreyta. 


Glópar hleypa Hóli frá, 
hross að Fossi keyra; 

hrópleg sneypan þótti, þá 
þegnar fregna og heyra. 


Ólöf stálið beitta bar, 
búin týgjum manna, 

en fjöldi gildur fönaðar 
fældi tryllda glanna. 


Trúum því, að Freyja fríð, = 
sem frjálsum unnir sálum, 

hefur án efa um þá tíð 
átt hér þátt í málum.. 


Iy, v.34-39. OG KETILRIÐI. 37 


Grímur heim þá kátur kom, 
kvinnan sannin tjáði, 

hvernig fyrna-fælinn vom 
fleka og leika náði. 


Fátt um þetta hjalar hann, 
hvergi þótti saka, 

fyrst að lista-vífið vann 
vansa engan taka. 


Aptur hleyptu Fossi frá 
fírar orma-valla, 

hittu brátt á Hóli þá 
heima feðga alla. 


Frétta um þetta Víglund vann 
vakurt Jökull gildi: 

hest hvort bezta bleikan þann 
bræðrum gefa vildi. 


Neitar skeyta-hlynur hinn , 
hrikinn Jökull tjáði: 

“gjafa-lof þör lítið vinn, 
linda-þundur fjáðil < = ! 


“Getur betur þóknast þér, 
þor ef nær að duga, 

að etjast lötum hesta hör — 
hinn skal annan buga!" 


RIMUR AF VIGLUNDI — IV,v.40-45. 


Víga- frægur -lundur lözt 
letja þessa eigi; 

koma nam með hraustan hest 
hann á stefnu-degi. 


Jökull rekur blakkinn Brún 
brátt á völlu slétta, 

hófum rífur trylltur tún, 
teygði búkinn þétta. 


Vakur Bleikur Víglundar 
völlinn skellir sporum, 
óðum flúðu eldíngar 
út úr nasa-borum. 


Í hríngi kríngum hleypur sá, 
hvatra neytir fóta, 
hneppti eptri hófa á 
heppinn snoppu ljóta. 


Brúna núna blakksins hann 
brýtur ljótar tennur; 

hrífa og rífa í huppinn vann, 
hroða-blóðið rennur. 


Klárinn sári dauður datt, 
dárar sjá hans bana; 

bræður reiðir hrífa hratt 
Hildar lángeldana. 


IV, v. 46-51. OG KETILRIÐI. BN 


Víglunds fræga fálka-stétt 
flíkar líka skjóma; 

Trausti brauzt í leikinn létt; 
um leirinn heyrist róma. 


Grímur kom og Hólmkell hjá, 
hindra fundinn manna: 
Helja telja hefur þrjá, 
er hennar vitja ranna. 


Tvo þar vo hann Víglundur 
af vinnu-slinnum hlýra, 

þrekinn Jökull þorugur 
þriðja sneiðir svíra. 


Máttu hætta svo um sinn 
sára-stórhríðinni; 

Þorgrímr bar við Hólmkel hinn 
hvergi vingan minni. 


Heyra fær hann Hólmkell það, 
hvergi líkar síður, 

Víglund dregur ástum að 
únga Ketilríður. 


Þorbjörg karga vildi verst 
Víglundi og brúði, 
spillir ill um friðinn flest, 

til fólsku bræður knúði. 


40 


RIMUR AF VIGLUNDI IV, v. 5257. 


Tíðir líða þannig þó, 
þar á Íngjaldshóli 
fríða víðis-bjarma bjó 
bríkin, rík af hóli. 


Víglund og hans vífi frá 
votta bragnar ríkir, 

að.landi fyndust Ísa á 
ekki forðum slíkir. 


Listir flest og fegurð há 
framast prýddi bæði; 

ástin bezta báðum hjá 
bjó um sig í næði. 


Minnast vinnum aptur á 
arfa Hólmkels leiða; 
um nóttu sóttu Fossi frá, : 

fram til þramma heiða. - 


Blakkinn þekkan Bleik þeir sjá, 
beita spjóta-önnum; 

varðist harður mest sem má; 
máttar- beitti =tönnum: 


Gyllir varla veitti ró, 
veifar hófum stinnum, 

illa galla-slögum sló 
slíngur löngum sinnum. 


IV, v.58-63. OG KETILRIÐI. 


Varðist harður hvötum fót 
hestur lengi nætur; 
seinast hinir henda spjót, 

hann svo fjörið lætur. 


Aðra hraða illir nátt 
út um nauta-haga, 
finna vinna beljur brátt,: =. 
brögðin stygða laga. 


Þorgríms rara þjóra tvo - 
þeir frá stóði keyra, 

slæmir heima slátra svo, 
slíkt má enginn heyra.. 


Móðir sýður krásir kná, 
kyndir í leyndum blossa — 

víða síðar veik að gá 
Víglundur til. hrossa. 


Folann valinn finnur hann 
fjósi brúsa undir 

heli kvalinn böls við bann, 
blóð hans klæðir grundir. 


Þþjóra stóra úr högum hör 
horfna finnur líka; 

heim á sveim til föðurs fer, 
fregn nam bera slíka. 


át 


42 


RIMUR AF VIGLUNDI IV, v. 64-69. 


Geta vitrir virðar því 
valdi Hólmkels synir, 

því búri voru andar í 
engir trygða-vinir. 


Ríður síðan heiman hress 
Hólmkell Grím að finna, 

getur metinn garpur þess 
og glæpa arfa sinna. 


Býður fríðum bónda sá 
bætur nauta þiggja 
í vina-skyni, en ekki á 
efnin stefnu hyggja. 


Játar snotrum virkta-vin 
veitir fljóta-ljósa; 

taldi gjaldið hetjan hin, 
hann sem vann að kjósa. 


Sáttir stytta síðan tal, 
en sannar vinna trygðir; 
Hólmkell amlar hófa-val 
heim á sínar bygðir. 


Hrekkir ekki orkað fá, 
ætíð þegar vilja, 
góðra bræðra hjörtu há 

heiður við að skilja. 


y, v. 1-ð. OG KETILRIÐI. 43 


FIMMTA RÍMA. 


Efnin bragar hefjum hátt 
hyggnu mengi bjóða; 
bjartan dag og dimma nátt 
duna strengir ljóða. 


Óðinn laga illa vinnst 
og orðum marka sætur, 
af því sagan mýkir minnst 
mínar barka-rætur. 


Nú eg hræðist ósköp ill 
í efni binda kvæða, 
eða hæði, hvort sem vill, 
hettu vinda skæóa. 


Eg mun fara að efast þar, 
en ekki blindur trúa, 

þegar karar-konurnar 
kunna vindum snúa. 


Greinin sú er glópska þrá, 
og glepur lunda-bauga; 

heldur trúi af tvennu á 
tuttugu hundruð drauga. 


44 


RIMUR AF VIGLUNDI v, v.6-11. 


Heldur galda gamla trú 
geyma í lyndi, ætti; 

enn að halda hyrja sú 
herða vinda mætti. 


því svo haldið höfum vér, 
hvort sem þægra skeður, 
hæsta valdi undir er 
allra dægra veður. 


Vér forsmáum heimsku-hót 
hinna blindu dýra — 

hver er sá er megi mót 
mætti vinda stýra? 


Hlýðið, galdra-glópar! mér, 
sem gæða fátt eg unni: 
reynið aldrei ragir þér 
að raska nátturunni! 


Mín þótt segi sögu-skrá 
svona grófar fregnir, 
trúa eigi maður má 
meir' enn hófi gegnir. -- 


Saga kemur konu frá, 
Kjalvör heitir drylla, 
bygðir nemur Hóli hjá 
hún sem breytir illa. 


v, v.12-17. OG KETILRIÐI. 


Hraunskarð landið heitir, þar 
hafði fengið ranna; 
fjölkunnandi vífið var, 
en vinur engra mannn. 


Þorbjörg fljóðið Fossi á, 
full med illa siði, 
vingan bjóða mellu má, 

mest sem spillir friði. 


Hólmkels kundar hraustir þar 
hrekki styðja mega, 

koma á fundinn Kjalvarar, 
kaup við bryðju eiga, 


Firðar vildu að flærðar-skauð, 
með fítons-konu ráðum, 

þúnga skyldi þróa nauð 
Þorgríms sonum báðum. 


Báðu stríð á bana-svið 
bezta seggi ginni, 


svo Ketilríður Víglund við = 


virktir leggi minni. 


Hvort því annað elska vann, 
yndis- nýta -standið; 

enginn manna orka kann 
ástar- slíta -bandið. 


dó 


46 


RIMUR AF VIGLUNDI 


Nefndist maður báru-Björn, 
bjó við reyðar-haga: 
Þorgríms hraður ára-örn 
á til veiða draga. 


Veiði sótti happa-hár 
hnýsu- frár um -völlinn, 
ófær þótti aldrei sjár 
eða báru-föllin. 


Á trönu-móa tíðast hann 
tíæríngi snéri, 

ætíð þó við þriðja mann 
þórinn hrínga réri. 


Happa-slíngir hásetar, 
er hafði ráður ferða, 

nú af kýngi Kjalvarar 
kránkir báðir verða 


Björn á græna brimla- svið 
bræður fráa og hrausta 

beiddi væna veita lið, 
Víglund þá ok Trausta. 


Bræður fara Birni með, 
bát um víði róa, 
Kjalvör var á kreiki söð, 
kyngi-hríð að þróa. 


y, v.18-28. 


v, v. 24-29. OG KETILRIÐI. 


Upp á læðast kofan kann, 
kollinn beran gerði, 
hettu-skræðu veifa vann, 
veðrið sör að herðir. 


Hinir mundu miðum á 
mesta veiði drýgja — 

um þá stundu sveinar sjá, 
sortnar heiði skýja. 


Flókum þeytir austur-átt 
yfir sunda-nöðrum, 
líka fleytist haglið hrátt 


Hræsvelgs undan fjöðrum. 


Svo Víglundur segja fer: 
“sækja landið verðum; 

dröfnin sunda-dúfu ber, 
drýgir grand á ferðum." 


Björn þá svarar brodda-meið; 


“bárur skaða eigi; 
ei skal fara, fyrri skeið 
fiski hlaðast megi." 


“þú munt ráða, hjalar hinn, 
hölda önnum prúðum —" 

vaxa bráðum veður stinn, 
veltur hrönn með súðum. 


47 


48 RIMUR:AF VIGLUNDI v, v.80-85. 


Vindur strauk um víðan mar, 
vatnið fauk í rokum; 

kjapti lauk upp kólgunnar, 
kafalds rauk úr fokum. 


Stormar trylltu hrygnu-hjúp, 
hvergi stillt á förum 
eitri bilti unnar-djúp 
illsku fyllt af vörum. 


“Burt skal fara," Björn þá tér, 
bylgjur spúa æði." 

“Fyrri var," kvað Víglund, “þér 
vænna að snúa af græði." 


Björn og Trausti benda ár, 
brá Víglundur stýri; 

aflið hrausta unnar blár 
aptrar sunda-dýri. 


Hefur skeiðin hvergi gáng, 
heldur mundi reka; 

aldan reiða fast í fáng 
fellur sunda-dreka. 


Bylgjan óð að borðum tveim, 
býsna-hljóðin magnar; 
fyllir óðum undir þeim, 
í austri stóðu bragnar. 


V, v.36-41. OG KETILRIÐI. 49 


Dimmar vaka dætur Hlés, 
dignar trafa-hestur; 

út þá rak um Öndvert nes 
og um hafið vestur. 


Víglund sér að þetta þeim 
þeygi mundi hlíta, 
einn þá réri árum tveim 
efldur þundur ríta. 


Stýrir Trausti, stafna-blóð 
stafna lætur kljúfa, 
Björn í austri bistur stóð, 
borðin vætir dúfa. 


Róður herðir hetjan kná 
háa undir dránga, 
að Dagverðará þeir ná 
eptir stundu lánga. 


Þorkell nefja þarna bjó, 
þröstinn festi húna, 
Grímnis stefja gautum bjó 
greiða beztan núna. 


Hugóu lýðir marar-megn 
mastra-lundann tæki 
Ketilríður fær þá fregn, 
að frændur undan ræki. 
3 


60 


RIMUR AF VIGLUNDI V, v.42-47. 


Féll í dá þær fregnir við 
fofnis-setra-hlíður ; 

af nær bráir öngvitið, 
orkti Ketilríður: 


“Eg þá sýn um æginn fer, 
augun tvistu væti, 

síðan mínir málvínir 
marar gistu sæti. 


“Mör er leiður sorti sjós 
og sólarskinin bára ; 

einatt neyðir únga drós 
dstin vinar sára“. 


Degi síðar halda heim 
hlýrar lindar-kjóa; 
hverfur stríðið brúði og beim, 
blómstur yndis gróa. 


Svæfir ama ástin góð, 
ei um meinin kvarta, 
var sem saman beggja blóð 
blæddi að einu hjarta. 


Heitur eldur ásta því 
álma-vönd og fljóði 

saman heldur einíng í 
öndu, hönd og blóði. 


Y, v.48-53. OG KETILRIÐI. öl 


Héðan sagan hvata má 
hátta boga færi, 

minnist daga eldri á 
úti á Roga-mæri. 


Missti Ketill forðum fljóð, 
er faðma lysti í ranni, 

heiptin etur hjarta-blóð 
hefnda-þyrstum manni. 


Íngibjörg hans dóttir dýr, 
dúfa vakar bjarma, 
þótti mörgum mæt og hýr, 
mjúk að taka í arma. 


Beiddi sá er Hákon hét 
hildar neista víka; 

mikið á hann orma flet 
ærna hreysti líka. 


Ketill segist ver í vil 
veita hildi falda 
ef hann fleyi áður til 

Íslands vildi halda. 


Ef þú ráðum ásta snar 
að vilt brúði leiða, 
skaltu áður þorgrím þar 
þann hinn prúða deyða." 
3* 


ö2 


RIMUR AF VIGLUNDI v, v.54-59. 


Kátur heitir Hákon því 
hrínga-lund að saka: 
hömlúng fleytir hrannar dý 
hauður undir klaka. 


Láar jór að landi bar 
loga-hlýri granni: 
þángað fóru Fossverjar, 

að fagna stýrimanni. 


Hans erindi heyra ná 
hlynir glossa flóða; 
vingan binda við hann þá, 

og vist að Fossi bjóða. 


Sú er vistin svinnum bezt, 
sögðu draugar spánga, 
okkar systir mærum mest 


2 


mun Í augu gánga. 


Hákon þakkar hlýra boð, 
hýrnar fyrst í geði; 
fjölnir stakka fór af gnoð, 
á Fossi vistast rðði. 


Bræður mundu drýgja dáð, 
svo duga skyldi manni, 

saman bundu brögð og ráð, 
baldinn fylgdi svanni. 


Á 


VI, v. 60. OG KETILRIÐI. öð 


Hör þótt uni högum sá, 
hrekkja-spuna að tvinna, 

hef eg grun að gæfan há 
gæta muni sinna. 


SJÖTTA RÍMA. 
Margvíslega minn þó falla megi hagur, 
er eg samt að yrkja bögur 
yfir vorar fornu sögur. 


Vorkunn lítil veitist mér, þó veikur kvarti, 
en margur sá, er minna orti, 
mæðist þó í orða-skorti. 


því mun stúlkum þóknast máske þetta fræði: 
allvel þó eg ekki kveði, 
efnið fer að þeirra geði. 


Týri seima tróða gulls ef trygðir lðði, 
ríka mætti reikna prýði 
að reyna sig við Ketilríði. 


Hún löt ekki hræra í sör á hverjum degi: 
aðra menn þó únga sæi, 
ástin hélt þó sínu lagi. 


Hún löt aldrei hjarta sitt né heitin skeika 
vini sínum virkta-ríka: 
verið þið, stúlkur, svona líka! 


. 


4 


RIMUR AF VIGLUNDI IV, v. 7-14. 


Ráð mín lærið, rósir góðar röðuls vaðlal 
einum skuluð elsku miðla, 
þó ykkur þyki vænt um biðla! 


Öllum stúlkum vil eg vel, það veit mín trúa; 
/a helzt eg vildi, hérna eð segja, 
úr heiminum aldrei frá þeim deyja. 


Hákon varð í húsfreyjunnar hæstu metum, 
gjörði hann með gjöfum káta 
gríði klæða mikilláta. 


Hólmkell bóndi hvergi vildi honum þægja, 
en mátti ekki mikið segja, 
mæðgin báðu hann að þegja. 


Hákon spurði, hvar sú væri hadda-fríður, 
sem að honum buðu bræður; 
bóndakonan lengdi ræður: 


“Hefur vist á Hóli þessi hýra píka —* 
beiddi hana baldur mækja, 
brúði þángað láta sækja. 


“Fýsn er mör að finna og sjá það fljóðið hvíta, 
sem lofað er til lengstu sveita, 
lifnar mér því ástin heita. 


“Vil eg því að vísu hennar verða maður, 
vingan mín og ást við yður 
óskir þessar veit eg styður." 


v, v.15-22. OG KETILRIÐI. öð 


Þorbjörg hitti Hólmkel sinn, og hjala náði: 
“eg vil nú það ekki bíði, 
að þú sækir Ketilríði." 


Hólmkell segir: “hitt mör þykir henta betur, 
að hafi fljóð á Hóli setur —?? 
húsfreyjan þá ræðu hvetur: 


“Híngað skal nú heim til vor sú hýra píka, 
þó eg eigi sjálf að sækja 
sáðjörðina mána lækja." 


“Vil eg eigi Víglundur þá væli brúði, 
heldur kýs að Hákon fríði 
henni giptist nú með prýði." 


Hólmkell það í huga veit, að hún mun enda, 
eptir brúði sjálf að senda — 
sá nam því að Hóli venda. 


Grímur fagnar hraustum hal með hverja prýði; 
Víglundur, sem vanda kvíði, 
veik á tal við Ketilríði. 


“Hör er kominn Hólmkell, en mör hugur segir 
að þú heim með honum eigir, 
og hlýðin þessu vera megir. 


“Okkar samt þig ætíð láttu eiða minna, 
því aldrei muntu afbragð kvenna! 
úr ástar-heitu brjósti renna.“ 


öG RIMUR AF VIGLUNDI IV, v.23-30. 


Gegnir honum fríðast fljóð og fór að gráta: 
“forlög munu á bága brjóta, 
að blíðu þinnar fái njóta. 


“Ekki er víst, að ástin mín sð óheitari, 
og þúngum lengst í þánka vari, 
þótt eg hör um færra svari. 


“íMinnar eru móður ráð, að meina kæti; 
hennar á eg eptirlæti . 
ekki svo sem þegið gæti. 


ífþótt eg eigi þannig viður þrautir stríða, 
ein eg vildi ekki kvíða, 
ef þör mætti betur líða. 


“Faðir minn oss vera vildi víst að liði, 
en móðurin og bræður bæði 
banna vilja okkur næði." 


Víglundur þá víkur sér að vángi hnossa, 
upptendraður ástar-blossa 
óteljandi seldi kossa. 


Tendra brjóstið tilfinníngar trygðar heitrar, 
sem sætar eru bæði og bitrar, 
blóð í æðum hjartans titrar: 


Tveimur ekki takast mátti tárum leyna; 
Víglundur kvað vísu eina 
vænni tróðu eðalsteina: 


IV, v. 31-38. OG KETILRIÐI. ör 


“Engu skal eg unna þannig úngu fljóði, 
bragnar svo að fregni fríðir, 
fremur enn þör, sem dygðin prýðir. 


2 “Mun þú orð og eiða þá, er ástir bundu, 
þó hróðug gríður hörð í lundu 
hamli okkar gleðistundu 


Ketilríður kom þá inn ok kvaddi föður — 
“heim þú fara munt oss meður,? 
meðalkafla-reynir kveður. 


“Hör eg þykist haldin vel," kvað hrínga-tróða ; 
r “þó mun verða þér að hlýða 
og þángað heim að Fossi ríða." 


- Fljóðið síðan föður með að Fossi ríður; 
í Hákon var í huga blíður, 
harla þótti svanninn fríður. 


Þorbjörg hana þjóna biður þundi ríta, 
en hún kvaðst í engan máta 
um það hennar boðum játa. 


Föður sínum fljóðið þenna flutti vanda; 
svarar bóndi: “svo skal standa, 
seggnum gakk þú ei til handa!“ 


ííþað eitt skaltu þjóna hör, sem þör má líka, 
vertu hjá mör vænleg píka, 
varast heldur drengi slíka." 


ös RIMUR AF VIGLUNDI = IV, v.89-46. 


Nótt og daga fljóðið frítt hjá föður undi, 
Hákon aldrei um þær mundir 
„orð að tala fær við sprundið. 


Hólmkell þannig geymdi góða gullið meyja, 
að hann væri bónda-beygja, 
ber oss ekki því að segja. 


Arfar hans, sem ekki höfðu orku veika, 
á Eisutjörn þá auka leika 
ýmsir þangað lýðir kreika. 


þorgríms synir þángað dýrum þófa spretta; 
Ketilríður fær það frétta, 
föður sínum greindi þetta: 


“Muntu leyfa á leikinn mör að líta granna — 
játar bóndi svinnum svanna; 
síðan bæði þángað anna. 


Þorgríms kundar þángað skunda á þjóra beði; 
um þá stund var ærin gleði 
eins það sprundum kæti lðði. 


Sátu: í brekku og sáu rekka sóknir sprundin; 
Víglund þekkir fljóð við fundinn, 
fælir ekka gleðistundin. 


Upp með bróður brekku tróð, sá brynjur sníður ; 
honum góða bragðið býður 
blóminn fljóða, Ketilríður. 


VI, v. 47-54. OG KETILRIÐI. öð 


Stóð upp móti stála-brjótum stúlkan fríða; 
bað þá snót að setjast síðan, 
svara-hótum fylgdi blíðan. 


Bræður viður brúðar hliðar báðar setjast; 
ásta liðug-orðin hvetjast, 
ei á siðum fornu letjast. 


Sezt til handar hægri randa-hlynur kenndi; 
óslökkvandi augum renndi 
á óðinn branda trygða-kvendi. 


“Hlynur vigurs!" hjartanlig nam hrundin spjalla, 
SVíglund þig skal væna kalla, 
vafinn sigur dagana alla! 


“Einn þér hríng til auðkenníngar eg vil bjóða; 
fökk eg þíng af föður góða —" 
fljóts eldínga mælti tróða. 


Hetjan dró á hendi sjóar hitann góða, 
aptur þó nam annan bjóða 
úngri flóa- jörðu -glóða. 


Féll í haginn hvoru ægis- hirða -glæður; 
allan daginn auka ræður, 
af því slægir firrtast bræður. 


Hákon biður, móðir miður megi líða, 
að þrimla-skriðu þöllin fríða 
þessa siðu brúki tíðar. 


60 RIMUR AF VIGLUNDI VI, V.5ð-62. 


Eptir þetta eyjan netta elda vara 
má ei létt til leika fara; 
lyndið sett varð fákátara. 


Ei að síður ýtar tíðast auka leiki, 
þótt að stríð í þánka kveiki 
þaðra hýða knött á reiki. 


Úr Jökuls mund við frægan fund með fetla-kvarða 
sló Víglundur hnöttinn harða, 
hann þá stund ei mátti varða. 


Reiddist hinn og hnöttinn stinna af hendi setti 
að Viglunds svinna sjónar-kletti, 
sundur skinni á enni fletti. 


Rennur blóð um bauga-rjóð, því brýrnar hánga; 
kom hans bróðir blíður þángað, 
batt um sóða-skeinu lánga. 


Fossverjarnir fólsku-gjarnir firrast skaða, 
voru farnir heim með hraða 
um hálku tjarna ísmálaða. 


"Líka hinir happa-vinir heim sér flýta 
Grímur syni gat að líta, 
greinir hlynur- vakti -ríta: 


“Sælar báðar systur! ráð þó sæmda dvíni, 
yður háð í svörum sýni, 
sú er smáð, er faldar líni.? 


| kk 


VI, V. 63-66. OG KETILRIÐI. Gl 


Víglund tör: “eg ekki er með öllu kona, 
þó faldinn beri og farfa svona, 
frá þör mör ei sneypu vona." 


“Hví var eigi hrikinn sleginn hinn á móti, 
eða veginn yðar spjóti ?? 
Andsvör hneigir Trausti fljóti: 


“Voru færnir Fossverjarnir fyrr enn skyldi; 
um bróður hjarna eg búa vildi, 
svo betur varnir sýndi í hildi." 


Felldu ræður freyrar skæðu funa víka — 
eg er mæðu maður líka, 
og megna kvæðum ekki flíka. 


SJÖUNDA RÍMA. 


Dísir ljóða! dugið mör, 
dáð svo kvæðum fylgi, 
meðan þjóð á mæri hér 
mínir bjóðast söngvarnir. 


Mitt var yndi áður það, 
úngri túngu leika, 

stökur mynda og mála blað, 
manna hrinda þögn úr stað. 


62 


RIMUR AF VIGLUNDI — VII, V. 3-8. 


Lystíng snör í brjósti brann, 
að bála málin kvæða; 

líka fjör þá lána vann 
Hfandi gjörvöll nátturan. 


Þegar spjöllin hátta há 
hinir vinir súngu, 

var sem fjöllin háu hjá 

á hljóðum öllum stæðu þá. 


Öllu kríng mig um varð bylt: 
eins og neins ei gáði 
innbyrlíngin aldrei stillt 

af eigin kynngi gat mig tryllt. 


Háttum svara heyrðust mér 
hæðir bæði og dalir, 
elfurnar og aldan hver, 
eins hamfara vindarnir. 


Til mín heyra hölt eg þá 
hverjar verur jarðar, 
steina, eyrar, eikur, strá, 


„ og allt hvað fleira telja má. 


Margan hal eg heyrði og sá 
hlýða smíði kvæða, 
að eg tali ekki þá 
um elda- hvala-jarðar -gná. 


Vil, V. 9-14. OG KETILRIÐI. 63 


Nú þótt hljóðin felli fín, 
og fjöri gjöri hnigna, 

víða glóða græðis hlín 
gömlu bjóðast kvæðin mín. 


Eg má sáttur senn í stans 
söngum þröngum leika: 
um fjórar áttir fanna lands 
flýtur háttur kveðandans. 


Einna mest eg óska vinn, 
þó öðrum fjöðrum týni, 
hátta-lestur lifi minn - 
lands um vestur-fjórðúnginn. 


Mín nær engin Íslands þjóð 
eyrum heyrir kvæði, 

mun eg genginn lífs af lóð 

og lokin strengja raustin móð. 
Þorgríms kunda vísan veik 
vitja hlýtur núna: 

fífu-lundar fara á kreik, 

að Fossi skunda og reyna leik. 


Að leiknum fara Fossverjar, 
fjórir vóru þrennir; 
þykkjan varir Víglundar, 

á víði mara knöttinn bar. 


64 


RIMUR AF VIGLUNDI VII, V. 16-20. 


Jökuls setti enni á 
ullur böllinn skíða, 
sundur flettist húðin hrá, 
hánga grettu brýrnar frá. 


Fólinn þá um glímu-göng 
góðan óðinn klæða 

hugði slá með hnattar-stöng, 
við himin bláan vopnið söng. 


Höndum taka heljarmann 

hetjan getur fljóta, 

svo á klakann keyrði hann, 

í kroppnum braka og ísnum vann. 


Öngvit fann af falli hann 
flóði blóð af vitum, 

hlaðinn banni, hálfdauðan 
heim nú grannar bera þann. 


Skjótt nam bata fólið fá 
af falli varla hægu, 
lækning gat, og lengir þá 
leiki hvata í stofu sá. 


Þeir Víglundur þángað enn 
þora sporin hvetja: 

í stofu skunda sveinar senn, 
sömu stund þar leika menn. 


VII, V. 21-26. OG KETILRIÐI. 


Ljóma viður láar þá 
lítur Ketilríði; 

settist niður henni hjá, 
hugarfriður lifna má. 


Tafl Hólmketill taka vann, 
týri færir korða; 

kappinn metinn fögnuð fann, 
við fljóðið getur leika hann. 


Orðin laga elskunnar 
auðar-slóð og maður; 
gæfu-hagur þjónar þar, 
þá var dagur gleðinnar. 


Hákon bæði og Þorbjörg þá 
þrúðug miður una; 

heiptin glæða hugann má, 
Horfðu bræður líka á. 


Búast þaðan brátt um slóð. 
burir Þorgríms prúða; 

elda vaðals eikin rjóð 

út á hlaðið með þeim tróð. ' 


“Bræður mínir," mærin tér, 
“munu í leynum bíða, 
og sveðjur brýna sárlyndir; 
seggir fínir gisti hör? 


65 


66 


RIMUR AF VIGLUNDI VI, V.27-32. 


SVíst skal fara," Víglund tér, 
og vífið ljúfa kyssti — 
kappinn snar sá klotinn ber, 
kemur þar sem girðíng er. 


Fram þar gánga Fossverjar, 
fjórir voru þrennir, 

Óðins lángar eldíngar 

öldin stránga í hendi bar. 


Tólf að skunda tveimur þá, 
tryllda hildi vekja; 

hann Víglundur bæsíng brá, 
blóð um grundu rennur þá. 


Tveimur laust hann lætur frá 
líf í kífi verða; 

felldi Trausti þriðja þá, 
þorna-raustin heyrast má. 


Jökull illi innir þá: 
“allvel kalla eg fara; 
nú með snilli förum frá, 
fleina stilla skulum þrá." 


Síðan hröðu hlaupi á 

heim að sveima Fossi; 
sínum föður segja frá, 
svo óglöðu bræður tjá: 


VII, v. 83-38. OG KETILRIÐI. 


GVíglund deyða vorra þrjá 
vinnumanna kunni, 

vör, sem sneiða vildum hjá, 
vopnin breið ei reyndum þá. 


<Vildum yðar vilja og ráð 
vita ítarlega, 

áður friðar eyddum dáð, 
eða sniðum vargi bráð." 


Hólmkell reiðist heldur þá; 
hlýrar snarir eggja 

Hákon beiðast fljóð að fá, 
falla greiðast það nú má. 


Mellan illa Þorbjörg þá, 
þúngum slúngin huga, 
þetta vill og eggjar á; 
öllu spillir sem hún má. 


Bóndinn heitir brúði þá, 
bríkin dykja-ljóma, 

sem blóð-heitar ástir á, 
ekkert veitir þar til já. 


Síðan frötti Hólmkell hör 
hrekki rekka alla; 

mesta um þetta þykkju ber, 
þegar pretti dólga sér. 


68 


RIMUR AF VIGLUNDI VI, V.89-44. 


Hann Víglundur heyrir nú, 
heitin snótin væri; 

að Fossi skundar breiða brú, 
bezt hann mundi sína trú. 


Heldur deilir hetjan á 
hlíði fríða klæða; 

ástir feila sagði sá 
sólar- keilu-landa -gná. 


Burtu síðan búast fer 
bróður góðum meður; 
Ketilríður úti er, 

ærið stríð í huga ber. 


Hún svo ræðir: “hjá oss enn 
hlýrar dýrir bíði! 

mínir bræður munu senn 
miðjúngs- glæða -ljósin tvenn. 


Silkiborða sólu þá 

svarar snar Víglundur: 

“þín eg orðin meta má 

minna enn forðum, klæða-gná! 


“Hvergi leyna mér eg má, 
mækja-fjúk þó sjái — 
vísu eina orti þá 
eðalsteina-týrinn sá: 


VII, V. 45-50. OG KETILRIÐI. 


“Þinn eg trúnað treysti á 
tróða glóða flæðar! 

hitt eg núna merkja má, 
maður frúna tælir sá. 


“Dugðu ekki oss um stund 
eiðar, blíða og kossar ; 

seint má þekkja svanna-lund, 
svíkið rekk nú hefur sprund ! 


“Ekki þykist eg", hún kvað, 
“enn með sanni hafa 

okkar vikið ást úr stað; 
álas mikið sárt er það. 


“Vert að hýsíng vorri hér, 
vinur! eina grímu —? 
Aptur vísu yrkja fer 

akra hnísu sólar ver: 


“Mun eg síður öðrum ei 

elið þola sverða; 

ráðin gríðar Gríms á mey 
glæða stríð í herkju-þey. 


“Hitt eg bera miður má, 
mærin dýrust kvenna! 
ef eg þör í örmum smá 
annan geri títt að sjá? 


69 


10 


RIMUR AF VIGLUNDI VII, V. öl-56. 


Bræður skunda brúði frá 
beinar sínar leiðir, 
skíðgarð undir nokkurn ná 
neista sunda týrar þá. 


Fimmtán manna fólust þar, 
á fætur skjótast stíga, 
fleina spanna Fossverjar ; 
fátt um granna kveðjur var. 


Þorgríms kundar þreyta mátt, 
þar sem var í garði, 

upp þeir skunda á heyið hátt, 
halda um þundar-ljósið blátt. 


Hinir þángað herða ferð, 
að hlýrum dýrum sækja, 
sólgin stánga sverðin gerð, 
sóknin lánga verður herð. 


Þó að fleygi fleinum blá 
fól í gjólu Þriðja, 
þóttust eigi sigur sjá, 

að sækja heyið bræður á. 


Jökull ræðir Víglund við: 
Sá velli allir stríðum, 

ef að hræðist ekki þið 
Óðins klæða rifrildið. 


— — 


VII, V. 57-62. OG KETILRIÐI. 11 


éFullhugaður ertu ei, 

utan leitir niður, 

svo að það ei hlífi hey, 
haltu stað á þundar-mey! 


Af sér stóð ei eggjan þá 
æru-kær Víglundnr, 

hljóp með bróður heyi frá; 
herjans-glóðin loga má. 


Hlynur menja í hildar-þrá 
hrífur lífið fjanda, 

lætur grenja á hlífum há 
hánginn benja rauðan þá. 


Hrönnum falla Fossverjar, 
flæðir æða-spýja, 

þeim á ballar brynjurnar 
bræðra skjalla tyrfíngar. 


Burða-meiri bræður tveir, 
brytja átu varga ; 

söng við eyru seggja geir, 
svo að leirinn kyssa þeir. 


Einar stóð með hjör og hlíf, 
Hákon, Jökull líka; 

missti þjóðin þeirra líf, 

þótti blóðugt verða kíf. 


RIMUR AF VIGLUNDI VII, V.63-68. 


„Enn þá standa uppi tveir, 


ærið voru sárir; 
þeir sem fjanda felldu á leir; 
fast á brandi höldu þeir. 


Jökull innir eptir það: 
Sokkar rekkar hníga; 

nú skal vinna allvel að, 

en þótt hinna reynum nað!" 


Trausti og Einar eggjar blá 
anni tvennar reyna; 
við óseina víga-þrá 
Víglund skeyna Hákon má. 


Hér eg sit og hins vil gá, 
hvernig farnast glíman, 
handar-þvita hlynir þá 
með hugi bitra ráðast á. 


Trausti móður mjög og sár 
meinum Einars veldur; 
beggja flóðu benja-tár, 
blossinn Óðins varð svo hár. 


Eggjum fláðir eyddu grið, 
æðum blæðir víða; 

féllu báðir velli við, 

vann áfjáða sóknin bið. 


VI, V. 69-73. OG KETILRIÐI. 73 


Víglund frækinn völlinn á 
vóð þó móður næsta: 

Hákon sækir harður þá, 
hljóða og skrækja vopnin blá. 


Hildar-þrá er hörð og löng, 
hlífar lífið verja; 

blóðug á þeim sveðja söng, 
sókn er kná, en vörnin þröng. 


Hákon unda-ormi slær, 
ötul hetja þótti; 

en Víglundur vopna-fær 
var um stundir talinn þær. 


Blóðið sauð um sárin flá 
sóknar feiknir viður: 
fyrir höði hrínga þá 
Hákon dauður falla má. 


Sár og móður síðan stóð 
sunnu runnur flóa; 

um hann flóði allan blóð: 
eggin hróðug fellir hljóð. 


74 


RÍMUR AF VIGLUNDI Vill, v. 1-5. 


ÁTTUNDA RÍMA. 


Bestu-veðurs byljum með 
berast ljóðin vorri þjóð; 

en eg kveð sem opt er skeð 
undir hróður vopna-hljóð. 


Nær eg söng um sóknar-þröng, 
og sverðin dauða færðu rauð, 
óðar-föng um andar-göng 
Iðunn nauðug fram mör bauð. 


Hún er blíð, en hatar stríð, 
hjálp þó geri sýna mör; 

en við níðings eggja-hríð 
ekki tér það líki sör. 


Ásta-mál, sem mykja sál 
mest hún gerir kjósa sér, 

hvar sem bála nílar nál 
nýtan ver í faðmi ber. 


Himneskt fljóð og Freyja góð 
festu trygð og mesta dygð: 
vilja bjóða vænni þjóð 
að velta stygð úr þánka-bygð. 


VII, v. 6-11. OG KETILRIÐI. 19 


Samt þar ljóða- heyrast -hljóð, 
hún ei sparar trygðirnar, 
við mig góð, þó velli blóð 
um vífið hara Fjölmóðar. 


Svoddan hrika sókn og stryk 
sagan há mör bendir á, 

því ætíð svika-sigðin kvik 
særir þá, er ástum ná. 


Velur sér þann illur er 

öfund ljót að henda spjót; 
Loka er hún laundóttir, 

lævís snót með verstu hót. 


Níðsleg kind í nöðru-mynd, 

af Níðhöggs art með bragðið svart, 
inn um syndir brjóstin blind, 

blóðið hjarta eitrar snart. 


Hljóti bann í hverjum rann 
hún af þjóð, því mellan óð 

hrekur manninn meinlausan, 
mig að bjóða sverða-hljóð. 


Hákon þá er hniginn lá, 
og hetjan móð á velli stóð, 
Jökull brá sör beinin á, 
blossa tróð að stjörnu rjóð. 
4* 


16 


RIMUR AF VIGLUNDI Vill, v. 12-17. 


Illur dárinn ei var sár 
eða móður vals á lóð, 
heiptar-grár sem argur ár 
Óma- hróðugt veifar -glóð. 


Berjast þeir nú báðir tveir, 

beztum dreng þó lá við spreng; 
þeirra heyrist hvína geir 

heldur lengi um sóknar-eng. 


Enginn má á milli sjá 
mækja-þrá hvor vinni sá: 

sverðin grá við hlífar há 
hljóða þá og fljúgast á. 


Víglund blæðir allmörg æð, 
Óbins-glæða veldur fæð, 

bugar mæðin brjóstið skæð, 
blóð um flæðir sóknar-hæð. 


Í loptið háa hetja frá 

hjörnum -þá og skildi brá, 
Hildur grá þó herði stjá, 

í höndum sá þeim skipta má. 


Í hægri rönd, en víga-vönd 
vinstri brá sem skjótast þá: 

aðra hönd við hlífa-grönd 
hjörinn tá af Jökli þá. 


Vill, v.18-23. OG KETILRIÐI. 


Undan gekk sá grandið fékk, 
gat ei eptir hetjan keppt, 
finnur rekkur fíls á bekk, 
fár sem heptir, spjótið skept. 


Eptir skaut þeim æddi braut, 
á nam miða herða-svið: 
Jökull laut, því fleinninn flaut 

fram um kvið á gríðar-nið. 


Allir spá, að spekist sá, 
spjóti á sem hniginn lá: 
varð að nái fýlan flá — 


feginn má eg segja já. 


Vígalundur laut að grund, 
lífs-því óðum streymir-blóð, 

öngvit mundi um þá stund 
eisu flóða svæfa rjóð. 


Hlaupa tveir frá hlakkar-leir 
heim sem snarast Fossverjar, 
sagnir eyrum senda þeir, 
svo sem farið málum var. 


Bjó á palli bóndinn snjall, 
beðja hvar og dóttir var; 
seggir allra sögðu fall 
svo og þar með Víglundar. 


RIMUR AF VIGLUNDI Vil, v.24-29. 


Klæða-gnáin kenndi þá 
Ketilríður hugar-stríð, 

föll í dá með feikna-þrá, 
fökk svo bíða lánga hríð. 


Við nær góða vaknar fljóð, 
væta tárin mundu brár; 

vesta móðir veiga-stóð 
vekur dára-orðin sár: 


“Hrygð þitt kvelur hóru-þel, 
helzt til lengi eltir dreng, 
nú er vel hann hreppti hel, 
þó hinir fengju bana-spreng. 


Bóndinn ræðir baugs við hæð: 
Ébetur mættir hafa rætt, 
sína bræður svo eg ræð 
syrgja ætti sprundið grætt.“ 


“Ei mun það hin," illa kvað; 
Sannars fáum nú að gá; 

farið hraðir fljótt á stað 
sem frekast má skal hefndum ná. 


<Þorgrím inni þetta sinn 

þrælinn brenni á Hóli menn, 
aldrei linni aðsóknin, 

ýta spenni hefndin tvenn." 


Vi, v. 30-35. OG KETILRIÐI. 79 


Hólmkell tör: “eg hvergi fer; 

hans þar kundar féllu á grund 
saklaus er hann, sýnist mér, 

af sverða-fundum þessa stund.“ 


Við ei ræður veiga-hæð; 
vonzku þvera í hjarta ber, 

um bæinn æðir bólgin fæð, 
bölvar, sver og heitast fer. 


Hvoptur sauð á hrekkja-skauð 
sem hroða-sjár við kletta-gjár: 
æru-dauð og augna-rauð 
igldi brár, en tætti hár. 


Fætur iða og armar við, 
argast dýr þá galli spýr, 
á aðra hlið með engan frið 
augu, svíra og hvoptinn snýr. 


Skalf sem eik í skógi veik, 
skapa þorði í huga morð; 

í barka kveikja bál og reyk 
bölvuð orð á fata-storð. 


Lemur æðir, ælir fæð, 
óð á glæðum túngan skæð; 
sör hver blæðir öfugt æð — 
öldin hræðist nærri stæð. 


80 


RIMUR AF VIGLUNDI — VIII, v.36-41. 


Bauga-gná eg fælist frá, 
fyrn er þá að heyra og sjá; 
í valnum á eg minnast má 
mann í dái og bróður hjá. 


Víglund þar nú viðraknar, 
verður snar á fæturnur: 
finnur hari hrænaðar 
hniginn raran bróður þar. 


Merkir hann, sem manndáð ann, 
að mundi fjör í sverða-bör, 

en burtu kann ei bera þann 
blóðs úr vörum hetja snör. 


Seima-týr á sárin snýr 
seggur knái, og heyrir þá: 
enn er gnýr á Ísum nýr — 
einn þar má hann sleða sjá. 


Nú var faðir þeirra það 
þángað fer, er Trausta sör; 

sleða að, sem bróðir bað, 
borinn er svo fleina-ver. 


Lofa mundu fegins-fund 

frægir beimar hjörtum tveim: 
reið Víglundur rétt um grund, 

en rekkar teyma sleðan heim. 


VIII, v. 42-47. OG KETILRIÐI. 


Jarðhús eitt var rekkum reitt, 
röði góðum stemmast blóð: 

görpum þreyttu græðslu veitt 
getur móðir lyndis-hljóð. 


Nú í sárum endlángt ár 
ýtar lágu báðir þá; 

síðan klárir firrast fár, 
fætur á svo komast ná. 


Hinum snar sem Hildur skar, 
Hólmkell byggir dránga-vigg: 

kallar þar sem kífið var 
Kumlahryggi sveitin dygg. 


Allir mundu um þá stund 
eina bera meiníng hér, 

að Þorgríms kundar fleins í fund 
fallnir veri og huslaðir. 


Hólmkell fann nú Þorgrím þann, 
þeygi brjálast lund forsjál: 

enginn vann um atburð þann 
yggur stála hefja mál. 


Gat nú þetta Þorbjörg frétt 

því með hrað sinn föður bað, 
sakir flétta og sækja rétt 

sektum að þá reyndu nað. 


2 


RIMUR AF VIGLUNDI Vill, v. 48-58. 


Þþórsness- hann á -þíngið rann; 
Þorgríms kunda, ef lifðu á grund, 


setja vann í sekt og bann 
seima-þundur grár í lund. 


Frétta-svörin fóru ör 

að flytjast þá, svo heyra má, 
að hefðu fjör og heilla-kjör 

Hóli knáir bræður á. 


Hásetar hans Hákonar 

heitins gjöra að búa knör, 
yfir þara-engjarnar 

auka för að norzkri stör. 


Fundu Raum og greina glaum, 
glósa um farir Hákonar; 

ferðin aum og auðnu-naum 
álma-nara virtist þar. 


Ketill sá þar sonu á, 

Sigurð töða og Gunnlaug með; 
fýsir þá að reyna rá 

um Ránar beð, því frægð er 1éð. 


“Veit eg það," svo Ketill kvað, 
Skunnið fljótir henda spjót; 
Þþorgrím skaða þokið að, 
þrælnum ljóta, er rænti snót.“ 


Vill, v. 54-59. OG KETILRIÐI. S3 


Búast þeir svo bræður tveir, 
breiða traf um Íslands-haf; 

skipið keyrir þúngur þeyr 
þusum kafið Ránar af. 


Jökli nær þeim bægði blær, 
bylgjur grónar hertu tón: 

við nesja-tær sú ferja fær 
fyrna-tjón og braut í spón. 


Þþorgrím? reið um þvera leið, 
þegnum heim og bræðrum tveim: 

bauð með greiða, er brutu skeið; 
bætir þeim svo rauna-eim. 


Bræður glaðir þáðu það, 
þar á Hóli vist og stól; 

settust naða-álfar að, 
Irpu-gjólan þeygi kól. 


Vafin há var Helga þá, 
hyrust fljóða Þorgríms jóð: 
Sigurð" brá að bauga-gná 
brúna-glóðum fjarri móð. 


Eitt sinn tör við hlýrann hör 
hann og þannig málin spann: 
“hvort lízt þér að hefnum vör 
húsbóndann, og myrðum þann ?* 


s4 


RIMUR AF VIGLUNDI — Vill, v.60-65. 


Gunnlaugs svörin greiðast snör: 
<gjöldum vér ei illu hör! 

gaf oss fjör, og færði af knör 
fleina-ver sá heillir ber. 


“Eg hef sannan þánka þann, 
þessu laðast muntu að, 
að verja þann hinn mæta mann, 


2 


en minnst að skaða í neinum stað." 


Aldrei þeir sjá þegnar tveir 
Þorgríms kunda um vetrar-stund; 
vinda-þeyr að vori deyr, 
virðar sunda- búa -hund. 


Fregn um svanna og Sigurð þann 
sveitir drýgja hljóði í: 

að muni hann, því Helgu ann, 
hvergi týjast ásta-frí. 


Svo er þrátt ef í þá átt 

augað ber, sem stúlkur sör: 
margir kátt það lesa lágt, 

sem limskir eru og nærgætnir. 


Ef eg má ei meyju sjá, 

mild sem er, ei veit eg hér, 
hvað eg þá af augum á 

í að gera hausi mér. 


Ix, v. 1-5. OG KETILRIÐI. Sö 


NÍUNDA RÍMA. 


Hani gali Hliðskjálfs ranna 
hvellum orðum, 
eyrum svali Íslands granna 

enn sem forðum. 


Vinir styrkja og vekja mig 
til vísna fánga, 

því skal yrkja æfi-stiga 
endilánga. 


Lífs á degi í værum-vindi 
vífa hlenna 

vil eg feginn yrkja um yndi 
og ástir kvenna. 


Við það spretta liljur lífs 
í ljósum muna, 

brjósti létta byrðir kífs 
og baráttuna. 


Kærleiks-anda lífga lyndi 
lífs um vega, 

þó að blandist ástar-yndi 
opt með trega. 


RIMUR AF VIGLUNDI IX, v. 6-lÍ. 


Þþúngt er að skilja vini við, 
sem virðíng styður, 

sem menn vilja festa frið 
og faðmlög viður. 


En ef fundum aptur valda, 
amar dvína, 

kærleiks-undur ótalfalda 
unun sýna. 


þá er skaðinn bættur bezt 
fyrir beim og vífi, 

þá er glaða hjartað hresst 
af hita og lífi. 


Geymum trygð, þó reynum raun, 
og réri fundir, 

sú fær dygðin loksins laun, 
þó líði stundir. 


Þángað að nú efni víkur 
okkar bögum, 
Þorgríms faðir þá Eiríkur 

þraut að dögum. 


Hnigins kundur Helgi snar 
með hætti spaka 
lætur skunda lóna-mar 
að landi klaka. 


IX, v. 12-17. OG KETILRIÐI. 


Gjörði bú í Gautavík 

þar grynntist bára; 
hetja sú ver harla rík, 

en hnigin ára. 


Fjölnis- blakta -fuglinn minn 
skal fjöðrum víða: 

hann má vakta Víglund sinn, 
þann vininn fríða. 


Heilir mundu hlýrar þá 
af hildar-kláða, 

komu fundinn föðurs á 
og fréttu ráða 


Aptur vandar svinnur svör, 
því sektir valda: 

“burt af landi lengið för 
um löðrið kalda. 


SNú lízt mör, að næmir snillda 
njótar linna 

Sigurð hör og Gunnlaug gilda 
gjörið finna. 


“Biðjið þið með blíðu-skrafi 
bræður harða, 

að flytja yður yfir hafið 
Ísa-jarðar." 


8? 


RIMUR AF VIGLUNDI 


Klæða-grundin Ketilríður, 
kafin trega, 

um þær stundir ángur líður, 
all vega. 


Lángar nætur vífið vakir, 
vafin banni, 

sat eg grætur svanninn spaki 
Í sauma-ranni. 


Um þú nótt, er bræður búast 
burt frá Hóli, 

báðir fljótt að Fossi snúa 
faxa-stóli. 


Fundu bragnar foldu rjóða 
Freyju trega: 
hlýrum fagnar hadda-tróða 
hjartanlega. 


Svörin stillir seims við viði 
svanninn hæfi: 
“funda milli finnst mör liðin 

fyrna æfi. 


Samt eg kætist loks að líta 
á lífi báða, 

margar nætur mátti sýta 
mærin þjáða.“ 


IX, V. 18-28. 


IX, v.24-29. OG KETILRIÐI. sg 


Sezt hjá sprundi svo Víglundur, 
sæll af kjörum, 

segja mundi sörva-grundu 
af sínum förum. 


Sagðist una svanninn því, 
og síðan tjáði: 

Saldrei mun eg ama-frí 
að ásta-ráði. 


“þó mör mæti hrygð og hel, 
hví hlýt eg leyna: 

að þör gæti gengið vel 
er gleðin eina." 


Hetjan segir: “hrundin tvinna! 
helzt sem þrái, 

gipzt þú eigi, una þig finna 
aptur nái." 


“Faðir ræður,“ fljóðið tér, 
“um forlög svanna, 

annars næði eg engan ver 
að ástum spanna. 


SGiptist mey á hauðri hér 
með hugar-pínum, 

hægra eigi þá, enn þér, 
skal þánka mínum. 


90 RIMUR AF VIGLUNDI IX, v.80-35. 


Hár sitt skera brúði bað 
sá blíðu falar, 

svo nam gera sætan það, 
en seggur talar: 


“það heitstrengi, þar til nár 
ert þú, mín kæra! 

mitt skal engin önnur hár 
um æfi særa.“ 


Út svo gánga ásta-hýr 
úr inni prúða; 
minntist hánga-hrínga-týr 
við hnossið brúða. 


Fölna brár, af þrautum þraungum 
þróast fárin, 

bæði sár og sæt á vaungum 
suðu tárin. 


Þþúngan stundu brjóstin bæði, 
bezt sem undu, 

að slitna sundur magnar mæði 
mjúkri lundu. 


Skilja í túni hlutu hljótt, 
en harmi meður; 

gengur hún til húsa fljótt, 
en hann svo kveður: 


IX, v. 36-41. OG KETILRIÐI. 


“Munnfríð snótin mærðir læri 
mínar tíðum, 

harma-bót þær brúði færi 
böls í hríðum! 


“Leiti hinna augu að, 
sem ástir kjósa, 

heldur minnist hans, sem kvað 
þá hadda rósa." 


Garði skunda garpar frá 
meði geði spöku, 

en Víglundur aptur þá 
nam yrkja stöku: 


<Tvö við stóðum túni í 
með tára-úða, 

vafði fljóðið höndum hlý 
hin háraprúða. 


“Vilja ei mundi muni leyna, 
mein þó píni; 

strauk þá sprundið hvarminn hreina 
heiðu líni." 


Hólmkell orðið hefur var, 
hvar hlýrar vóru, 

gekk að borða-bryggju snar, 
þá bragnar fóru. 


92 


RIMUR AF VIGLUNDI IX, v. 42-47. 


Svanninn netti sat með gáti, 
sollinn trega; 
Hólmkell frétti, hví svo láti 

hörmulega. 


Svanninn fríði sefar grát 
og svarið gefur: 

“brjóstið tíðum bræðra-látið 
bugað hefur.“ 


<Viltu hraða hefnda-færi?" 
hann nam greina; 

kvað hún: “það, ef karl eg væri, 
kynnum reyna." 


Seggur gegna sætu fer: 
“það satt er skrafið, 

þinna vegna hef eg hör 
að hefndum tafið. 


“Drepa skyldi viði veiga 
á vagni marar, 

þú ef vildir frændur feiga." 
Fljóðið svarar: 


“Þá eg síður vegna vildi 
vargs á beði: 

sekt og kvíða ei sæta skyldu, 
ef svanninn röði. 


IX, V. 48-53. OG KETILRIÐI. 93 


“Væri rík af röðli láar 
reima-gefni, 

skyldi eg líka fegin fá þeim 
farar-efni.? 


Hólmkell tekur hest og reið 
þar hlýrar fara; 
Trausti þrekinn þekkti á leið, 

og þá nam svara: 


íSör eg ráð, en samt ei góð, 
þú svanna næðir: 

bóndann fjáða fella á lóð 
þar, fleina-glæðir ! 


Svarar baldur sverða frægi 
sínum hlýra: 

<þótt eg aldrei optar sæi 
ekru víra, 


“Hólmkel meiða mundi sízt 
vor mækir beitti; 

margan greiða man eg víst, 
sem mör hann veitti. 


“Hrannar-bjarma hrundin mjó, 
sem heiptar geldur, 
nóga harma hefur, þó 
sö hann ei felldur. 


91 


RIMUR AF VIGLUNDI 


“Látum skríða skjótt úr vegi 
skeifna-hauka, 

svo að fríður sjá þann megi 
sæmdar-auka." 


Hólmkell framar hlýrum reið 
með hætti spaka, 

veginn sama síðan skeiðar 
sá til baka. 


Lengja bræður leiðir þá 
með lyndi hvötu, 

fésjóð bæði og fíngra-snjá 
þeir finna á götu. 


Kefli rúna fundið fá 
hjá fénu góðu; 

lesa rúna-orð, sem á 
þeim aski stóðu: 


“Ketilríður hýr af hendi, 
hlaðinn vanda, 
Víglund fríða vitann sendir 
viðja landa." 


Tók Víglundur trölla-eið, 
sem tróðan biður, 

síðan skunda sína leið 
til sjávar niður. 


IX, V. 54-59. 


IX, v. 60-65. OG KETILRIÐI. 95 


Gunnlaug finna og Sigurð senn 
hjá svölu vaka, 

biðja svinna sæmdar-menn 
við sör að taka. 


Hlynir vigurs heimtu firða 
heitið snjalla: 

Torráð sig og Vandráð virðar 
vænir kalla. 


Vill Gunnlaugur vita fá, 
hvað við þeim liggi; 

svörin þaug þeir samið fá, 
að sóknir styggi. 


Lífið beggja liggur við, 
þeir líka sanna, 

nema seggur ljái lið 
um löngu-ranna. 


Formann heitin hafði föl 
við hlífa-grana, 

aldrei neita fars á fjöl, 
þeim flúði bana. 


| Seggir gánga svo á skeið, 
| en sefast vandi; 
hestur ránga gánginn greiðir 
geyst frá landi. 


96 RIMUR AF VIGLUNDI IX, v.66-69. 


Víglund skaðar harma-hugur 
hlíðar kransa: 

mælt er það, að má nauðugur 
margur dansa. 


Svo má kalla, sínum ráða 
sumir förum 

mega varla, en velkjast dáða- 
veikum kjörum. 


Það er hart að hvata sér 
í haf frá löndum, 

þar sem hjartað eptir er 
í ástar-böndum. 


Mannleg gata í myrkri er, 
því margir falla; 

þá, sem rata að heillum hér, 
má heppna kalla. 


TÍUNDA RÍMA. 


Strengja-lög vér lengjum mjög, = 
leti-slögum burt þá feyki, 

svo að brögum sveitin hög 
sér á dögum vorum leiki. 


X N.#2=T. OG KETILRIÐI. 97 


Margur þjóðum myndar ljóð, 
og málin fróð til kvæða velur; 

skáldum góðum lands á lóð 
linda-tróðan ástir selur. 


þeir sem vanda vísna-bland, 
og víðfljúgandi þreyta muna, 

kveikja anda og líf um land, 
lemstra fjandans vitleysuna. 


Vindum fálu verma sál, 
vita ála grundir kæta, 

víða brjálað móðurmál 
með forsjálum orðum bæta. 

Sönginn þann, er frama fann 
fyrir manna hjörtum brýna, 

hinna glanna, er heimskan fann, 
hortittanna fjölda tína. 


Slíkum ber að veitum vör 
virðíng hör um lánga daga; 

þeirra ber á brjóstum sör 
bragar-vera nöfnin Saga. 


Ei má neita, að eg veit 
enn Í sveitum hina búa, 
sem lasti þeyta lands um reit 
og lyga-eiturs-dreggjum spúa. 
5 


gs 


RIMUR AF VIGLUNDI 


Kveða tíðast klám og níð, 
kæfa prýði, og meiða aðra, 

einatt skríður ekki fríð 
úr orðahýði lasta-naðra. 


Bið eg smái þjóðin þá, 
þeirra gái lítið svara, 

snúi ávallt eyrum frá 
yrkjum þráu leirhnoðara. . 


Skipið flaut og ferða naut, 
flenntust skaut á hafla-búðum; 

stormur þaut, en láin laut 
lima-blaut að öllum súðum. 


Vindum sá er valda á, 
vængi gráa arnar þeytir, 

settist þá á hnúkinn há, 
helzt er snjáa landið skreytir. 


Um þá stund af Ísa-grund 
æsast mundu fyrna-veðar: 
súða-hundur hrannar-sund 


Hræsvelgs undan blástri veður. 


Bylgjan háa aptan á 
afli þráu hrundið lætur, 


X, V. 8-13. 


X, v. 13-18. OG KETILRIÐI. 


 Þegnar fráir Norveg ná, 
núna láar þagna dætur. 


Við freyrinn naða, er farsins bað 
formann glaður kom að stefi: 

Ssegðu, maður! satt um það, 
seggi hvaða flutt eg hefi." 


Svo Víglundur, sæmdur mund, 
svörin þundi klæða gefur: 

“Þorgríms kunda þú að grund 
þessa stundu flutta hefur." 


Gunnlaug brá í brúnir þá, 
bróður á nam Sigurð kalla: 

Svanda má á málum sjá —" 
meiðma-þráinn rðði spjalla. 


“Okkar faðir þegar það 
þrálundaður nær að frétta, 

bræður skaðar beittum nað." 
Býtir kvað svo linna-stttta. 


þín eg ráðin þarf og dáð, 
'þundur fjáði sólar hylja! 
Sigurð? tjáði: “seint er gáð, 
svoddan áður máttir skilja — 
5* 


4 


99 


160 RIMUR AF VIGLUNDI = X, v.19-24. 


“Nú er á það eitt að sjá, 
ef vör dáum trygðum hrósum, 
okkar má ei faðir fá 
frekar á þeim vald, enn kjósum. 


“Þþorgrím ber að þökkum vér 
þannig, hver svo megi sanna, 

velgjörðir, að verjum hör 
væna gréri handar-fanna.“ 


Ráðin meta hinn þau höt, 
höldar feta að bænum vegi: 

vitur hetja vargs um flet 
var þá Ketill heima eigi. 


Í húsin gá og hæztu á 
hlýrar þá sér bekki snara, 

Þorgríms knáir kundar hjá, 
krúsar-lá nú engir spara. 


Ketill vann að koma í rann, 
kenndi hann þar sonu netta, 

heilsun granna fárra fann, 
furðar manninn gamla þetta. 


Tvo hann leit, sem höldu á hneit, 
hlýrum teitum nærri sitja; 

þeirra veit ei hót um heit, 
hrímu-leitur mál nam flytja: 


x, V. 25-30. OG KETILRIÐI. 101 


“Hverir eru að húsum hör, 
hollra kera súpa löður? 

þykir mör að seinki sér 
synirnir að heilsa föður. 


Gunnlaugar svo greiðist svar: 
“sæt þú, snari fæðir ylgja! 

synir fara Þorgríms þar, 
þeim oss bar til húsa fylgja." 


Katli þá í kinnum brá, 
kallar sá á þegna grúa: 

“höndlið þá sem hvatast má, 
hengíng á þeim skálkum búa. 


“Væri hér sá vérstur er 
vopna-grör í Hildar spjörum, 

skyldi hver, sem vildum vér, 
vefjast ber í gálga-snörum." 


Heyrist svarið Sigurðar: 
“sveitin rara hljóð oss gefi, 

munur þar hinn mesti var 
manna hvar sem farið hefi. 


“Grímur fjáði, er geymir dáð, 
grönd nær þjáðu sjáar hlýra, 

gaf oss báðum líf og láð, 
líka þáðum hýsíng dýra. 


102 RIMUR AF VIGLUNDI - X, V.31-86. 


“Mikið er, sem milli ber, 
manndáðir ef skyldi reyna, 

ef nú þör hans arfa hör 
eggjum berum vilíð skeyna. 


“Okkur þá skal eggin blá 
alla slá að velli niður; 

skeynur hjá oss skuluð fá, 
skömm og þrá svo fylgi yður." 


Ketill tör: “það ófært er, 
ef að vör svo skulum stríða; 

mikið hör um mælið þér, 
mjög þó geri skapið svíða." 


Hinn við granna greina kann: 
Gunnlaug fann eg hygginn vera, 

röttdæman svo þekkjum þann, 
úr þessu hann skal máli skera." 


“Svo mun vera verða hér —? 
vann svo grörinn svara branda,; 
' “betur fer, enn berjumst vér, 
hann bætur geri oss til handa." 


Gunnlaugs þá svo greiðist skrá: 
SGrímur frá, er slægða kenndi, 
tældi láar-ljóma-gná, 
lízt mér sá því hafi kvendi. 


xX, v. 87-42. OG KETILRIÐI. 103 


SFaðir var, sem bölið bar, 
bætur þar skal finna saka: 

arfinn snar má Ólafar 
eptir hara Þórir taka. 


<Vingan há svo haldast má, 
hör að gá svo kunnum mörgu: 

Trausti þá með friði fá 
föður hjá skal Íngibjörgu. 


“Líka sannan sóma þann 
Sigurð ann eg, bróður spaka: 
systir granna, Helga, hann 

* hýr að manni þá skal taka." 


Lauk svo tali, en hrósa hal 
hlynir vala jarðar sanda; 

Ketill skal með sæmd í sal 
sátta-skjalið láta standa. 


Þorgríms kunda þæg var lund, 
þarna undu njólu bjarnar: 

hrepptu mund og hornasund 
hraustir þundar stjörnu tjarnar. 


Veizla nærir virða skær 
vindar hæru kæti fánga: 

Trausti fær að faðma mær, 
festar þær til lykta gánga. 


104 RIMUR AF VIGLUNDI = X, V.43-48. 


Þegar snjór af fróni fór 
og færar vóru mönnum leiðar, 
allir fjórir flóa-jór 
fleina- stórir búa -meiðar. 


Hernað þá um höfin blá 
hetjur knáar lengi þreyta, 

sigur fá og fénu ná, 
fírugt Þráins ljósum beita. 


Einatt, hvar som vegið var, 
Víglundar má hreysti sanna: 

einn hann bar af öllum þar, 
einkar-snar við Högna svanna. 


Týri glóa færði fró 
fákum sjóar á að ríða; 

einatt þó í brjósti bjó 
björkin snjóa handar fríða. 


Sumur þrjú um sela-brú 
sverðinn nú þeir láta hvína: 

hvergi lúin Höðins frú 
helzt var búin fylgd að sýna. 


Látum þá við laufa-stjá 
lengi náinn manna brytja — 

þessu frá eg fara má, 
um fríðast snjáa-landið vitja. 


X, v. 49-54. OG KETTERIÐI. 105 


Hólmkell reið að Hóli leið 
honum sveið í skapi mæða; 

dyggur beið þar dægur-skeið: 
dörva-meiðar hljótt þá ræða. 


Þeirra ráðin þó í bráð 
þjóðin gáð ei fær að heyra; 

Hólmkell fjáði hart um láð 
heim svo náði jóinn keyra. 


Hóli frá menn sveima sjá 
* seggi þrjá um Grana kvendi; 
enginn má það fregnað fá, 
firða þá hvert bóndi sendi. 


Svo tilber að Fossi fer 
fjöldi vera mikill ríða; 

þessir eru þrjátyger, 
þíngin bera og skartið fríða 


Hólmkell manna foríngja fann, 
frðtti þann um nafnið trúa; 

Þórð sig vann að heita hann, 
á hauðri fanna austur búa. 


<Mitt," hann tör, “það erindi er, 
oss þú gerir vingan sýna 

og giptir mör, þá blóma ber, 
bauga-verinn, dóttur þína." 


106 


RIMUR AF VIGLUNDI —X, yv.55=60. 


Bóndi þá nam bónorð tjá 
bauga-gná, og þar til lagði; 

ekkert já, en af og frá, 
um það smáa píkan sagði. 


Líka kvað sör Þorbjörg það 
þessi maður eignist kvendi: 

“búum hraðast brúði á stað!" 
Bóndinn að þeim ráðum vendi, 


Handar frera foldin þver 
föstnuð er svo tjáðum gesti; 

nauðug fer að heiman hér, 
harm sinn ber í vega-nesti. 


Holt og svörð með hrínga-njörð 
hún í fjörðu austur strýkur; 

mærin kjörð og kempa hörð 
keyra um jörð til Gautavíkur. 


Tók við ráðum tvinna-láð, 
trega þjáð um brjostið góða; 

bóndinn fjáður flesta dáð 
fljóði náði og hagsæld bjóða. 


Ekki má þó yndi fá 
eima láar bezta dýna; 

hinn er frá, sem hjartað á 
huggun þráir festa sína. 


X, V. 6l. OG KETILRIÐI. 107 


Æ hver skaði! í þeim stað 
ekra vaðal-ljóss má þreyja. 

Gæt þú að, og aumka það, 
altignaða dísin Freyja! 


ELLEFTA RÍMA. 


Tvo mör hrafna Hroptur gaf, 
hjá oss jafnan kvaka,; 
þar eg safna efnum af, 
opt því dafnar staka. 


Annar heitir Hugi sá, 
hátta-breytinn löngum, 
víða leitar vængjum á 
að vísna- neytum -föngum. 


Títt þó hvikull týnist mér 
með tossa-stryk í hausi, 

þrávallt svikull, því er ver, 
þó hann mikið rausi. 


Þegar hör hann höndla vil, 
harma mör það glæðir, 

floginn er hann fjandans til 
um foldir, ver og hæðir. 


108 


RIMUR AF VIGLUNDI = Xi, V.5-10. 


Hitt og þetta heim samt ber 
Hugi af léttu stjái, 
ýmsar fröttir færir mér, 
fátt þó rétt hann sjái. 


Muni heitir hinn, sem þrátt 
heima veit að eira; 
þessi skeytir ferðum fátt, 
þó fréttir leiti að heyra. 


Hinn ef nýja hluti fann, 

er helzt um bý vill sveima, 
safnar því í hreiðri hann, 

og hægðum í vill geyma. 


Vænt oss mundi þykja um þann, 
þæga lund sem brýnir; 

en ein er hundraðs-ólukkan, 
að hann stundum týnir. 


þó að hjúin þessi tvenn 
þeyti trúnað sönnum, 

við þau búa verð eg enn, 
vísna- lúinn -önnum. 


Sumar-stundu sömu þá 
sjós með tundur-þórum 
hann Víglundur hernað frá 
heldur sunda-jórum. 


Xi, v. 11-16. OG KETILRIÐI. 109 


Ketill vottar vina-par, 
vínið gott nam reiða: 

eitt sinn hrotta-harbarðar 
höfuð-þvottar beiða. 


Þvotta mundu þegnar fá 
þar að sprundum spöku, 
en Víglundur úngur þá 
eina grundar stöku: 


SLaugað gat hin ljósa mey 
linna- skata -hlíða, 

þvott af fata-þrúðum ei 
þáði hvatur síðan. 


því skal engin hrunda hör 
harma-feng þó olli, 

meðan lengjum lífið vér, 
lauga dreng Á kolli." 


Þþundar-skyrtu-þórinn sá 
þvotta firrist setur; 

svo í virktum seggir þá 
sitja kyrrt þann vetur. 


Vindsvals senn þá sonur leið, 
og sumars kennir frjóa, 
bræður tvennir búa skeið, 
að bólmey renna snjóa. 


110 


RIMUR AF VIGLUNDI 


Búnir snilldum halda á höf, 
hrannir trylldar stýra ; 

sundur skildu kólgu-köf 
kneri gildra hlýra. 


Ketils slýngir kundar því 
keilu-býnginn skríða; 
náðu híngað Hvítá í, 


að hólnum Íngjalds ríða. 


Grími segja sagna fans 
af sáttum freyja ýra, 

svo að eigin arfar hans 
til Íslands fleyi stýra. 


Þetta gleður vopna-ver, 
víkja röðu harmar; 

vistar meður sjálfum sér 
síðan töða barma. 


Þeir Víglundur reyna rá, 
Rán þó stundum freyði, 

Snæfells undir hnúkinn há 
hentugt fundu leiði. 


Rann um bláa brimla-fljót 
borða- knái -hundur; 
kendist háa Kjalars-snót, 
kveður þá Víglundur: 


X, V-17-929. 


XI, v. 23-28. OG KETILRIÐI. 111 


“Fjall eg kenni eitt sem und 
afbragð kvenna situr, 
mig til hennar hýr um stund 
hugur ennþá flytur. 


“Bjarga- kennum -brekku vér 
bænum hennar nærri; 

brúði kvenna engin er 
álma-spennir hærri." 


Svo án skaða sönginn þann 
- sveitin hraða nemur 
eptir glaðan afreksmann; 
en þá kvað hann fremur: 


“Lesta ángur ljósin fríð, 

og lauka spráng um tánga; 
hylja drángar sölu síð, 

svo mig lángar þángað. 


“Eg af fljóði fjöllum ann, 
Jæ þó hljóður bíða ; 

vífið hróður vænsta fann, 
vafin rjóðri hlíða." 


Nú kom vindur nesjum frá 
nöldra lindar-dætur, 

og í skyndi undan þá 
öfugt hrindast lætur. 


112 


RIMUR AF VIGLUNDI 


Hræsvelgs knáa æði af 
ýtar þágu grandið; 
svaninn láar sveif í haf 
og suður þá um landið. 


Nauðug veina nílar-hjú 
nauðug leynist strindin: 

hjarta af steini hefur þú, 
Hræsvelgs beinagrindin! 


Nema færir falda-gná 
fleina-stærir trúa, 
þér skal æru allri frá 
eg með særíng snúa! 


Veðrin hörðu vestan frá 
varginn börðu reiða, 

þoka gjörði austur á 
einatt njörðum skeiða. 


Aldrei þegja unnar-jóð, 
ála teygist bekkur: 
nauðugt fleyið báru-blóð 
báðumegin drekkur. 


Eina stund í æstum vind, 
ála- þundur -glóða, 
stóð Víglundur Hlés á hind; 

hann þá mundi ljóða: 


v. XI, 29-34. 


Xi, v. 85-40. OG KETILRIÐI. 113 


“Bað ei kvíða karlmanns lund 
Ketilríður fríða, 

bylgjan stríð þó borða-hund 
beli að síðum víða. 


“Hennar minnist orða enn, 
aflið svinna stríði! 

enn þá kynnu kátir menn 
Ketil- finna -riði." 


Hrakti granna lengi lá, 
leiði fann ei þægra: 
hálft um annað hundrað þá 
höldar sanna dægra. 


Vinda tauta hljóðin há, 
hrönnin blauta rýkur, 

unz með þrautum ýtar ná 
inn til Gautavíkur. 


Víglund' tjáði hlýra hör: 
<höldar ráðum beiti, 

lifrar fjáðir leyni sér, 
ljúgum báðir heiti! 


“Hör, þar stafna- binda -björn 
bjóðar hafnar frera, 

þú skalt Hrafn, en eg skal Örn 
æ að nafni vera.“ 


114 


RIMUR AF VIGLUNDI 


Gautavíkur-bóndinn brá 
að báru-díkja hundi; 

hölda ríka hittir sá — 
hinum líka mundi. 


Fylgdi blíða falda-ná 
frægum skíða-lundi; 

Ketilríður þekkja þá 
þegninn fríða mundi. 


Merkja lætur þeigi það, 
þánka-kætin flúði; 

Víglund? gætir einnig að 
orma-sætis-þrúði. 


Þóttist brúði þekkja hér, 
þægðin prúð er styður: 

þó ei trúði sjálfum sör 
sunnu úðar viður. 


' Innra svíður úngum beim, 


ángrar tíðum skaðann; 
hlýrum býður bóndi heim, 
burt svo ríður þaðan. 


Hvata skjótast Hlös frá bekk 
hjálma-njótar fínir; 
bóndinn mót brögnum gekk, 

blíðu-hótin sýnir. 


XI, V. 41-46. 


XI, v. 47-52. OG KETILRIÐI. lló 


Bóndi í túni biltu fann, 
bugar lúnan elli; 
lítur hún það, húsfreyjan, 

hann þar núna félli. 


Hjalar svanni í hljóði lágt: 
— hinar sanna mega — 

“gleði bannar góða þrátt 
gamlan mann að eiga." 


Voga-leipturs viður snjall 
vann ósneyptur segja; 
“þó mör steypti þetta fall, 
þar var sleipt, húsfreyja P* 


Inn svo leiðast ýtar tveir, 
allan heiður finna, 

beztan greiða þiggja þeir, 
þeim sem reiðir kvinna. 


Vín ólakast vökvar þá 
vogs af hraki lúna; 

verður staka vörum frá 
vífi spaka núna: 


<Viglund held eg væna þig 
Á vonar-kveldi rýra ; 

fyrn því veldur, finna mig 
funa- keldu -týrar. 


116 


RIMUR AF VIGLUNDI Xi, v.53-58 


“Gipt er seima- nauðug -ná 
neista geymir linna: 
eldri þeim eg engan má 
í öllum heimi finna. 


Missti kæti þegninn þá, 
þekkti mæta brúði: 

varla gætir verka sá 
værð um nætur flúði. 


Gremja brauzt um hyggju-hlað, 
hlífðarlaust því stynur; 

þá við Trausta þannig kvað 
þussa-raustar hlynur: 


“Falda-gerði eg festa sá 
fölvum nörði ríta = 

Þeim skal herðum hausinn frá 
hvassa sverðið bíta. 


Harmar lara hugar-svið 
hjálma-nara góðum; 
Trausti svarar veiga-við 
vitur þar í ljóðum: 


“Þinn mun standa vegur ver, 
viður branda skýri! 

þú ef granda góðum fer 
grettis landa týri. 


Xi, v. 59-64. OG KETILRIÐI. 117 


“Áhlaup duga ekki hör 
elda buga-skíða, 

rétt í huga reynum vér 
ráð öflug að smíða." 


Nálgast mundi Njörfa-snót 
neista-þunda lóna: 

þá Víglundur fer á fót 
að fleti skundar hjóna. 


Hafnar-glóða hlynur sér, 
hvílir fljóðið nakið: 

þili bjóða faðminn fer, 
en fleina-rjóði bakið. 


Stokki bælist bóndinn á, 
sem brúði fælast næði: 

— hör má kælu hjóna sjá, 
er hafna sælu bæði — 


Bæsíng vildi bregða þá 
bragníng? fylldur mætti; 
Trausti gildur gólfið á 
gekk með snilldarhætti. 


SVarast fjanda-verkin þú," 
verinn branda ræðir, 

“að sofandi ekki nú 
öldúng grandi klæðir. 


1I8 RIMUR AF VIGLUNDI —Xi,v.65-70. 


íHetjan snjalla hjúpi nað, 
höðan lalli vega; 

þó brjóstið hallist brúði að, 
ber þig karlmannlega." 


Réna mundi reiðin há, 

í rúmið skunda barma: 
en Víglundur þeigi þá 

þáði blund á hvarma. 


Mjög fálátur morgni á 
mundi plátu-viður; 
bóndi kátur þótti þá, 
þras og hlátur styður. 


“Hvað ógleður bauga-bör ?" 
bóndinn réði frétta. 

Hyrjar-veður hvatti svör, 
hetjan kveður þetta: 


SMundar-fjalla mornin ljós 
mig svo allan spennir, 

huga varla af hýrri drós 
hör að kalla renni." 


“Er það þannig," hjalar hinn — 
Shrittu svanna úr geði! 

ráð eg annað okkur finn, 
eflum sanna gleði." 


XI, v. 71. OG KETILRIÐI. 119 


Von og biðin örðug er 
einatt við að búa, 

en opt hún frið á eptir lér, 
ef í lið vill snúa. 


TÓLFTA RÍMA. 


Örgemlis skal inna rok, 
alla krapta herða, 

svo eg geti ljóða-lok 
látið þetta verða. 


Löng er orðin ljóða-bið, 
leiðist runni geira; 

jeg hef átt að erja við 
annað stundum fleira. 


Einatt lamast andar-flug, 
ýmsum slegið mæðum; 

eg hef mátt af hálfum hug 
hnoða saman kvæðum. 


Kemur sá í mælsku-mát 
mest þá vill sér flýta, 

ef hvorki á sér Austra-þát 
nð Eddu til að slíta. 


120 


RIMUR AF VIGLUNDI = Xi, v.5-10. 


En af því menn úr áttum lands 
Austra dæma báta, 

má eg þenna fjala-fans 
fúna niður láta. 


Fyrr enn dettur úr mér önd 
og út í fýkur vindinn, 
vildi eg í vinar-hönd 
vísna- kæmist -myndin. 


Ef að, stúlkur! eitthvað hör 
yður mætti kæta, 

það er ekki að þakka mör — 
þess er nú að gæta. 


Svo hefur ljóða leti-morð 
lamað vængi báða, 

frá mör heyrðist aldrei orð, 
ef eg mætti ráða. 


Orsökin það vissa var, 
vinur mennta og ljóða 
vildi láta Víglundar 
vísur stúlkum bjóða. 


Einföld þessi yrki mín 
ætti þorri sprakka 

honum Páli Hjaltalín 
hjartanlega að þakka. 


X1, v. 11-16. OG KETILRIÐI. 121 


Jeg má sjá þar svángur til, 
svíða mun þó skaðinn, 
þó hann fái yðar yl 


2 


einhvern tíma í staðinn. 
Falli yður ekki vel 

allt sem jeg get hagað; 
upp á það eg einnig tel, 

að hann getur lagað. 


Hjaltalín! sem heiður ber 
helzt af gáfum spökum, 
loksins eg í lófa þér 
lauma mínum stökum. 


Bóndinn tör með blíða önd 
baldri mundar-steina: 

“Tökum okkur tafl í hönd, 
týnum efni meina.? 


Síðan reyna seggir það, 
sæmdir Freyju-gráti; 
tafli gáði illa að 
Örn, svo lá við máti. 


Húsfreyja kom í því að, 
Örn þar stóð í vanda, 

af þessum reiti þoka bað 
þundinn orma - landa. 


122 


RIMUR AF VIGLUNDI XII, v.17-22. 


Bóndi kvað: “4 móti mör 
menþöll stefnir huga; 

ekkert má við elli hör 
algjörlega duga." 


Húsfreyja gat hluta rétt 
hans, er unni meira; 

skildu svo að skiptum slétt 
skýrir þórar geira. 


Sjaldan Örn við seima-grund 
svörum náði skipta: 

úti hitti eina stund 
eygló silki-nipta. 


Lítið áttu leyndar - tal, 
lifnar hyrjar - veður: 

bónda fann í sínum sal 
síðan Örn og kveður: 


“Halda máttu, vinur, vörð 
vel á konu þínni; 
ekki láttu linda- jörð 
leika á götu minni. 


Opt ef finna úti má 
eind sörva - þrúði, 

gleyma kynni eg hver á 
okkar fagra brúði." 


XI, v. 23-28. OG KETILRIÐI. 


Bóndinn kvað, og brosti þá: 
“Beggja hluta milli 

konan verður sjálf að sjá; 
svo fer allt með snilli.“ 


Trausti opt það treindi skraf, 
týrinn sörva fríði: 

heldur skýldi hyggja af 
henni Ketilríði, 


Aðra mætti fríða fá 
freyju handar- steina — 
hinn kvaðst ekki heimsku þá 
hugsa til að reyna. 


ESvo er eg," hann sagði þá, 
<súta hlaðinn stríði, 
engri konu unna má 
utan Ketilríði." 


Einhvern tíma Örn var nær, 
ama þótt. að finni: 

bóndi hölt í knjánum kær 
Ketilríði sinni. 


Þegar hana lausa lét 
lófa- býtir -fanna, 
sæti tók og sáran grét 
silkiklæða-nanna. 
6# 


123 


"124 


RIMUR AF VIGLUNDI XII, V. 29-34. 


Örn sör þar að bekknum brá, 
er bólmey situr klæða; 
niður settist henni hjá, 
í hljóði saman ræða. 


Ýfast mundu ásta-sár 
enn í hyggju - slóðum: 
ljósa grundar Hafla hár 
hreytti þannig ljóðum: 


ESlíkt eg vildi sjaldan sjá, 
silki-nipt í ranni, í 

að þig skyldi faðmað fá 
fúin grind af manni. 


Vildi heldur hyggjan mín 
höndum að þér styðja, 
lýsi- elda úðar -hlín! 
um þie spenna miðja." 


“það sem geðið þráir ríkt, 
þeygi sumir ráða, 

ekki er söð, að auðnist slíkt — 
ekran mælti þráða. 


Stýrimanni stefndi á tal 
stoltur bóndi síðar; 
mælti hann: “Eg héðan skal 
heilan mánuð ríða. 


XII, v. 35-40. OG KETILRIÐI. 125 


Er því nú í efnum hitt, 
allar kanntu snilldir, 

að þú bú á meðan mitt 
maður, annast vildir." 


Vigra-spennir verknað þann 
vildi stunda síður. 
Bóndi senn við sjötta mann 
svo að heiman ríður. 


Trausti söður segja fer 
svo við bróðir ríka: 

SBóndinn meðan burtu er, 
af bænnm farðu líka. 


Svo mun annars sveitin tjá, 
sem eg ekki vildi, 

að þú svanna hafir hjá 
hótin betri enn skyldi." 


Víglund sýnist þetta þá, 
þeir svo ferðast höðan: 

mönnum sínum hraustir hjá 
höldust við á meðan. 


Rausnar-karlinn reisu frá 
í réttan tíma kemur; 

var, svo alla undra má, 
aukið mönnum fremur. 


126 RIMUR AF VIGLUNDI  XIl, v. 41-46. 


þar var prúði Þorgrímur, 
þá og Hólmkell líka, 
sást í búðum Sigurður 
svo með Gunnlaug ríka. 


Þorgríms dóttir Helga hýr 
hópnum fylgdi granna; 
þeirra drótt, sem þángað snýr, 
þrjátíu voru manna. 


Víglund' fagna vinum má, 
von er átti síður; 

síðan bragna bekkinn á 
bóndinn setti fríður. 


Mjaðar-flóðið mundi þá 
manna brjóstum svala; 

bóndinn stóð nú borönm frá, 
byrjar svo að tala: 


“Svo er háttað, að þú, Örn, 
allan liðinn vetur 

hefur átt við hnísu-tjörn 
hjá oss þitt aðsetur. 


Leyndir heiti hróðugur, 
hér þá tókstu lendur, 
samt eg veit, að Víglundur 
væni þú ert kenndur. 


XI, v. 47-52. OG KETILRIÐI. 127 


Þekkti eg báða bræður hör, 
bezt sem raun á gefur — 

ástar-ráð í þánka þér 
þrautum ollað hefur. 


Ástir frekt þú elur við 
únga Ketilríði, 

samt þín spekt og siðferðið 
sýndi mesta prýði. 


Nú mun breyta nafni hér 
neista runnur úða: 

vit, eg heiti Helgi og er 
hlýri þorgríms prúða! 


Brúar seima eg beiddi, því 
burtu varstu héðan: 
hana geyma heiðri í 
hugði þér á meðan. 


Sízt af mör er sætu spillt," 
— sama bæði játa — 

Shefur verið hæg og stillt 
hún um þenna máta. 


Eyjan banda okkar var. 
allra dulin ráða; 

í þeim vanda vel sig bar 
vænsta gefni þráða. 


128 RIMUR AF VIGLUNDI XII, V. 53-58. 


þótt að bæði í rúmi ró 
raunar fengi þegið, 
einum klæðum undir þó 
aldrei höfum legið. 


Millum okkar, einatt þá 
áttum hrinda mæði, 

lét eg stokk, sem líta má, 
leyndan þó með klæði. 


Skaða varla mundi mey 
meta sör Í geði, 
þótti hún karla kenndi ei 

og kúrði ein á beði. 


þessi ráðin sömd um sinn, 
svo sem nú eg skrafa, 

Hólmkell fjáði og faðir þinn 
fléttað saman hafa." 


En Víglundur um það bil, 
allt nær svoddan frétti, 

Hólmkels skundar hraustur til, 
höfuðið fram þá rétti. 


Bóndinn hressti frægum fer 
fleina-njóti svara: 

“Held eg bezt á hálsi þér 
höfuð þetta fara. 


35 


XH, V. 69-64. OG KETILRIÐI. 


Skulum sáttir vera við 
víst, en hafna stríði, 

einnig máttu, ef óskið þið, 
eignast Ketilríði." 


Giptist fríðu fljóði þá 
fegnastur um daga; 

brúðkaup lýðir búið fá, 
bezt sem mátti haga. 


Sigurð spaka Helga hýr 
hör með fær að eiga: 

borðin makar bjórinn hlýr, 
bragnar drjúgum teiga. 


Ef að föngum hæli hér 
horskir menn sem flíka, 

kemur löngun máske að mér 
mjöð að smakka líka. 


Veizlan líður, vínið þraut, 
vegsemd fær hún mesta; 

sérhver ríður svo á braut 
sæmilegra gesta. 


Vífið trúa Víglund hjá 
veit eg unað hefur; 
þau svo bú að Fossi fá, 
flest þeim lukkan gefur. 


129 


130 RIMUR AF VIGLUNDI XII, v.65-68. 


Trausti hóli Íngjalds á 
út við Ránar haga 

bjó með sólar síkja ná 
sína alla daga. 


Báðir kundar Ketils þá 
klárnum fleyttu ránga, 

Noregs-grundu eirðu á 
æfidaga lánga. 


Ekki þótti um álfur lands 
orma- týrum -stranda 

Víglundi og vífi hans 
vænni nokkur standa. 


þetta eitt á sögu sést, 
sem að hugann vekur: 

sá sem þreytti sóknir mest, 
sigurinn stærsta tekur. 


UM VÍGLUNDARSÖGU OG. VÍSURNAR 
Í HENNI. 


Þa á varla betur við á nokkrum öðrum stað, 
enn þessum, að fara fáeinum orðum um sögu þá, 
sem rímurnar, er hér eru nú prentaðar í fyrsta 
sinni, hafa verið kveðnar útaf, og nota eg því 
líka, með samþykki útgefandans, tækifærið til þessa, 
áður enn eg segi skilið við þær að fullu. þó forn- 
sögurnar, sem eðlilegt er, séu hvergi eins al- 
mennt lesnar og að öllu samtöldu eins vel skildar 
eins og á Íslandi, þá er það þó hinsvegar líka 
satt, að nú um stundir er hvergi gert eins lítið 
og einmiðt þartil að rannsaka sjálfa fornöldina 
eða sögur hennar; og er þó slík rannsókn æfin- 
lega nytsamleg, því þó opt megi hafa ymsar 
meiníngar um sumt, þá skýrist þó allajafna hug- 
mynd manna um hvert málefni semsvo er, þegar 
það er skoðað vel á allar hliðar og með þeim 
eina tilgángi að leita þess sem satt sé og rétt. 


132 UM VÍGLUNDAR SÖGU. 


Held eg og að þetta megi vel eiga við á þess- 
um stað, því þó saga sú, sem hér um ræðir, sé ei 
að vísu úr flokki hinna merkilegustu Íslendínga- 
sagna, þá er hún þó óefað eins fyrir því í mörgu 
tilliti makleg þess, að hún sé nákvæmar skoðuð, 
enn hingaðtil hefir gert verið, og ei hvað minnst 
vegna þess að hún er ein hin fegursta og bezta 
úr sagnaflokki sör, sem eg held menn hafi sjald- 
nast gert sör röttar hugmyndir um, og sem því 
væri vert að reyna að gera nokkuð ítarlegri grein 
fyrir enn almennt er. En þess utan er hún og 
æfinlega falleg í sjálfri sér og hefir líka almennt 
verið haldin svo á Íslandi, eins og líka visurnar 
í henni, sem enn eru, að minnsta kosti sumar 
af þeim, almennt súngnar á Íslandi, þó festur 
annar fornskáldskapur sé nú í því tilliti lagður 
þar af, æfinlega eru þess maklegar að þeim sé á 
lopti haldið; og þær einar, þó aldrei væri annað, 
mættu því æ vera næg ástæða til þess að meta 
eigi þessa sögu lítils. Skal það því og vera til- 
raun mín, næst því að gera grein fyrir sögunni 
sjálfri og þeim mönnum, sem koma fyrir í henni, 
að leitast við að leiða mönnum vísur þessar fyrir 
sjónir svo fyllilega sem nú er unnt, og, að jeg 
vona, nokkru réttari, enn í hinni gömlu útgáfu 
sögunnar, er Björn vicelögmaður Markússon kom 
á prent á Hólum, sem alkunnugt er. 


UM VÍGLUNDAR SÖGU. 133 


Um Víglundar sögu. 

Sagan af Þþorgrími prúða og Víglundi væna, 
eða sem hún heldur mætti heita af Víglundi og 
Ketilríði, er ei sönn á sama hátt, sem t. a. m. 
Njála eða Egilssaga. Heimild fyrir henni finnst 
hvorki í Landnámu né öðrum fullsönnuðum forn- 
sögum, því það er ekki teljandi þó Síra þórður 
í Hítardal (vinur og jafnanaldri Brynjúlfs bisk- 
ups) geti þeirra Víglundar og Ketilríðar í sinni 
uppskript af Landnámu!', þar sem það varla getur 
verið efunarmál, að hann aðeins sjálfur hafi 
bætt þessu við eptir sögunni, sem þá Óefað 
hefir verið alkunnug; því úr því handriti á skinni 
sem hann annars tók ymsa viðauka úr, einkum 
um borgfirzka menn ok vestfirzka — og var 
það eðlilegt um þetta handrit að það segði sumt 
greiniligra frá mönnum í þeim höruðum, enn 
annarstaðar, þar sem það að öllum líkindum var 
eign og uppskript Melamanna? af Landnámabók 


1) bls. 88, aths. 14, í síðustu útg. Eandn., Kpmh. 1843. 

2) Þeir voru, sem alkunnugt er, komnir frá Markúsi 
Þórðarsyni, bróður Böðvars í Bæ, og að lángfeðgum frá 
Egli Skallagrímssyni sjálfum og Mýramönnum. Vóru þeir 
að Sturlúngum liðnum mestir höfðingjar í Borgarfirði, 
og einhver þeirra, ef til vill Snorri Markússon ({ 1302) 
sjálfur eða Þorsteinn ábóti sonur hans á Helgafelli (} 1351), 
er líklegt að hafi skrifað eða látið skrifa þá landnáma- 
bók, er Síra þórður auk annarra hafði fyrir sér ok kall- 


134 UM VÍGLUNDAR SÖGU. 


Styrmis hins fróða — úr því handriti eru ein- 
mitt þau blöðin enn þá til, sem Síra Þórður þá 
hefði orðið að hafa fyrir sér, ef hann á þessum 
stað hefði farið eptir því einu, um landnám þeirra 
ættmanna Ketilríðar; en þar er þó nú hvorki 
getið hennar nð Víglundar. Orð Síra Þórðar 
sanna því öngan vegin, að Þorgríms eða sona 
hans hafi verið getið í nokkru fornu handriti af 


aði „Landnámu'' til aðgreiningar frá Hauksbók og öðrum 
handritum.  Uppskript Síra Þórðar stakk Hannes biskup 
í sinni útg. af Landnámu uppá að kalla „Melabók?, af 
því hann hélt, sem víst mun og rétt, að sú bók, sem 
hann einkum hefði farið eptir, hefði verið komin frá Mela= 
mönnum, þar sem hún einkum teldi ættir til þeirra, og 
Þessu nafni hafa menn síðan haldið. En nú fann Jón 
Sigurðsson, þegar Landnáma var seinast gefin út, í safni 
Á. Magnssonar brot úr sjálfu þessu frumriti, sem frá Mela- 
mönnum verður að vera komið, og hafi nokkurn tíma nokk- 
urt handrit heitið „ Melabók', þá verður það óefað að vera 
þetta, og er þá nú því síður rétt, sem seinustu útg. 
Landnámu þó hafa gert, að kalla enn þá „Melabók'“ hand- 
rit Síra Þórðar, sem miklu freinur mætti heita „ Hitardals- 
bók?, og frumritið sjálft aðeins „ Melabók hina eldri. 
Get eg þessa því aðeins, að það getur opt valdið 
misskilníngi, ef menn vita ei greinilega hvernig á hand- 
ritunum stendur og nefna þau þá eptir því; því annars 
er allt svo fyllilega útgefið í hinni nýjustu útg. Land- 
námu, sem verða má, og þann stað úr hinni eiginlegu 
í Melabók??, sem vér hér verðum að byggja á, má t.a.m. 
lesa meðal brotanna úr henni í „ Viðbæt. IIP?, bls. 345. 


UM VÍGLUNDAR SÖGU. 135 


Landnámu, en ef nokkuð skal vera aðeins það, 
að hann hafi sjálfur þekkt Víglundarsögu og 
tekið hana eins trúanlega og áreiðanlega og hverja 
aðra forna Íslendíngasögu frá þeim tímum; og 
menn þurfa varla heldur að efast um, að slíkt hafi 
verið álit flestra manna um hans daga og allt 
þángað til P. E. Miiller lagði annan dóm á hana 
í rannsókn sinni um fornsögur Íslendínga (Saga- 
bibl., I., bls. 351). En þetta er engin sönnun, 
og vill menn nú samt sem áður halda því fram, 
að sagan sö Í sjálfri sör sönn fornsaga, ei, sem 
eg áðan sagði, á sama hátt sem Njála t.a.m. eða 
Egla, svo að menn með vissu, geti sagt um hana, 
sem þær, að hún sannarlega hafi gerst á Íslandi, 
því það skal eg ei reyna að verja, heldur miklu 
fremur á sama hátt sem Volsúngasaga t. a. m. eða 
Örvaroddssaga: það er áð skilja, að hún í lángan 
aldur hafi gengið mann frá manni og verið sögð 
hörumbil á sama hátt, sem við nú eigum hana 
uppskrifaða, en hafi öngan veginn einsog Miiller 
biskup hölt, aðeins verið smíðuð og samsett öld- 
úngis tilhæfulaust á 14du eða 15du öld til gam- 
ans og skemtunar mönnum, eins og aðrar samkynja 
sögur, sem hann og heldur hið sama um og síðar 
skal getið verða — vili menn sem sagt er, 
halda því fram að Víglundarsaga sö forn og ei 
upprunalega smíðuð af ásettu ráði, þá hafa menn 


186 UM VÍGLUNDAR SÖGU. 


nú um stundir ekkert til að byggja álit sitt á 
annað enn aldur handritanna og eðli og efni 
sjálfrar sögunnar. Skal eg nú því og aðeins 
halda mör við þetta tvennt, og einkum þó hið 
síðar nefnda; því þó sagan sjálf komi lítið við 
aðrar sögur, og efni hennar því víst ei geti 
orðið því áliti til mikillar styrktar, að hún í raun 
og veru hafi gerst á Íslandi, þá held eg þó að 
ýmislegt megi það týna til, sem að minnsta kosti 
verði að gera það sennilegt að hún sö þó ei með 
öllu lokleysa, en fullriðin við ymsar fornsögur, 
er til hafi verið um landnámsmenn á Snæfells- 
nesi, eður þeirra ættíngja. 

Hvað nú fyrst og fremst handritunum við- 
víkur, þá eru nú ei til af Víglundarsögu nema 
tvö gömul handrit á skinni, og bæði í safni Árna 
Magnússonar, Nr. 510 og öl, 4to. Verður ei 
með vissu sagt hvað gömul þessi handriti söu, 
en líklegt er þó að hvorugt þeirra sé eldra enn 
frá niðurlagi l4du aldar, og hið ýngra ef til vill 
ei eldra enn frá lódu öld. Ekki heldur hef eg 
getað fundið nokkuð um það, hvaðan Árni hafi 
fengið handrit þessi, nema hvað hann segir sjálfur 
stuttlega í Catalogo codicum pergamenorum (AM. 
435, 4to), er hann átti seinast 1727, að handritið 
Nr. 551 (er eg héðanaf ætla að kalla B til aðgrein- 
íngar frá Nr.510, sem við skulum láta heita 4), hafi 


UM VÍGLUNDAR SÖGU. 137 


hann komist yfir í Skálholti, en viti þó ei sjálfur 
hvort það hafi verið eign kyrkjunnar, sem það 
þó (aldrei hafi verið regístrerað við", eða orðið 
eptir á staðnum af bókum Brynjúlfs biskups. 
Er það ei ólíklegt að hið síðara sé sannara, og 
mætti þá ímynda str að herra Brynjúlfur hefði 
fengið handritið að vestan, þar sem öll ætt hans 
var og mestur kunníngjalýður, að minnsta kosti 
um öndverða daga hans. En þetta er þó ei mikil 
upplýsíng, og þó meiri enn sú sem nú getur 
fengist um handritið 4 (510, 4to), því um það 
hef eg hvergi fundið nokkuð sagt hvaðan Á. Magn- 
ússon hafi fengið það, eða hverir áður hafi átt það, 
og verða menn því alveg um þetta handrit og að 
mestu leiti eins um # að gizka á það af pappírs- 
handritunum, sem til eru alls ellefu í safni Árna. 
En áður enn eg sný að þeim skal eg þó segja 
nokkuð betur frá skinnbókunum. 

Í handritinu 4, sem eg held hérumbil frá 
því um aldamótin 1400, er Víglundarsaga hin 
fyrsta af 9 fornsögum, sem annars eru á þeirri 
bók!, og sýnist svo sem hún hafi ei haft nokkra 
yfirskript. Snemma í sögunni vantar því miður 
tvö blöð á að gizka, sem hafa náð frá því sein- 


1) Þær eru: af Herrauði og Bósa, Jarlmann, Þor- 
steini bæjarbarni, Jómsvíkíngum, Finnboga ramma, 
Drauma-Jóni og Friðþjófi frækna. 


138 UM VÍGLUNDAR SÖGU. 


ast Í 6ta kapítula og framyfir miðjan 11ta kapítula í 
prentuðu útgáfunni, og fást því ei eptir þessari bók 
tvær, eða þrjár næst fyrstu vísurnar í sögunni. Er 
sagan í handriti þessu nokkuð fjölorðari enn í 
útgáfunni, og er ei ólíklegt að handrit það, sem 
Björn Markússon lét prenta vísur eptir í viðbæt- 
inum við útgáfu sína, hafi verið því líkast, því þær 
vísur, sem þar eru fleiri enn í aðalútgáfunni, eru 
og allar og einni betur í 4; því þó þá fyrstu af vís- 
um þessum (“mikil er mótgángsroka", o. s. frv.) 
reyndar nú sem stendur vanti þar, þá sannar það 
ekkert, þar sem hún einmiðt hefði orðið að standa 
á þeim blöðunum, sem nú eru týnd. Er því lík- 
legt, aðshið eldra og fyllra handrit Björns, sem 
víst ei hefir verið annað enn pappírshandrit, hafi 
verið komið frá þessu skinnhandriti, einsog nú 
pappírshandritið 166, fol., sem Jón Gissurarson 
(hálfbróðir Brynjúlfs biskups) hefir skrifað, að Á. 
Magnússon segir fyrir 1646, ekki heldur er annað 
enn beinlínis afskript af því. Má af þessu ráða að 
skinnbók þessi hafi og verið á Vestfjörðum upphaf- 
lega, því þar var Jón Gissurarson, sem alkunnugt 
er, og þaðan var og B. Markússon ættaður; og það 
sýnir afskript Jóns enn fremur, að blöðin, sem 
nú vanta í bókina hafa ei heldur verið til þegar 
hann skrifaði söguna, því nú vantar öldúngis 
sama kaflann í pappírshandritið sem frumritið. 


UM VÍGLUNDAR SÖGU. 139 


Þetta pappírshandrit, sem nú var talið, er 
hið einasta, sem beinlínis hefir verið skrifað 
eptir 4; því handritið 511, 4to, með hendi Síra 
Ketils Jörundarsonar, móðurföður Árna Magn- 
ússonar, er €i alveg einsog það, þó það hafi allar 
sömu vísurnar framyfir sem hitt, og þessutan sleppir 
það líka vísunni: „Sér ek á fjall?, o.s. frv., sem 
þó ei vantar í A. Gæti þetta reyndar verið 
eintómt athugaleysi, ef hið sama kæmi ei fyrir í 
svo mörgum af hinum pappírshandritunum, sem 
nú skal sagt frá, svo þau sýnast öll að hafa 
haft eitthvað fyrir sör í þessu; og þessutan fær- 
ist það og nær þeim handritunum, sem skipta 
sögunni í 25 kapítula, því það hefir 24, þar- 
sem prentaða útgáfan aðeins hefir 18. 

Öll önnur pappírshandrit, eru líkari sögunni 
sem hún er prentuð, eða skinnbókinni B, heldur 
enn 4, og þó ei alveg sem annað hvort þeirra. 
Sjálft handritið # er mjög svart og ólæsilegt 
skinnhandrit, en hefir þó áður verið nógu fallegt; 
nú vantar framanvið það og er á fyrsta blaðinu 
rétt á undan Víglundarsögu niðurlag Bárðar 
sögu og Gests sonar hans, en á eptir henni sú 
Grettissaga, sem nýja útgáfan er gjörð eptir, 
og er það víða óvönduð uppskript, og svo seinast 
upphaf Þórðar sögu hreðu. Fyrirsögu fyrir Víg- 
lundar sögu sýnist að hafa verið: Saga af þor- 


140 UM VÍGLUNDAR SÖGU. 


grími prúða ok Víglundi væna, og öll er 
þessi uppskript sögunnar heldur lík prentuðu út- 
gáfunni, nema það sem kapítular eru lengri og 
færri í henni, enn í prentuðu sögunni, og hún 
þess utan hefir framyfir eina af þeim vísum, 
sem aðeins voru í lengra handriti Björns Mark- 
ússonar; þessutan vantar og eitt blað framarlega 
í söguna í þessu handriti og þar á vísuna: „Veit 
ek at gullhríngsgætir“, 0. s. frv. 

Af pappírshandritunum eru, sem sagt hefir 
verið, næstum því öll, það er að skilja að undan- 
teknum þeim tveimur, sem áður hefir verið gerð 
grein fyrir, mjög náskyld B. Má skipta þeim 
í tvo flokka, og er aðaleinkennið að annar flokk- 
urinn skiptir sögunni í 15, en hinn í 25 kapítula; 
því að öðru leiti eru þau öll mjög lík og sleppa öll 
vísunni sömu, sem áður er sagt, að vanti í handrit 
Síra Ketlis Jörundarsonar. Fyrir öðrum flokknum 
má telja afskript sögunnar í Nr. 486, 4to, sem Á 
Magnússon segir að sé úr bók, er Síra þórður í 
Hítardal muni hafa átt og Einar Eyjólfsson, er síðan 
varð sýslumaður í Árnessýslu og var hinn fróð- 
asti maður, hafi skrifað í æsku sinni meðan hann 
hafi verið hjá Síra Þórði og hafi þá stælt eptir 
hönd hans. Hafa í þessarri bók líka verið, og 
eru enn, þó röð þeirra nú víst sé nokkuð breytt, 
sögurnar af Bárði og Gesti, Hænsna- Þóri, 


UM VÍGLUNDAR SÖGU. 141 


Þórði hreðu! o. fl., allar með hendi Einars; 
en hvað Víglundarsögu einni viðvíkur, þá er 
nú ei óþarft að minnast þess aptur að, Síra 
Þórður var aldavin Brynjúlfs biskups, sem áður 
hefir sagt verið að líklega hafi átt skinnbókina B. 
Öldúngis einsog afskript Einars Eyjólfssonar er 
nú og afskript sögunnar í handritinu 160, fol., 
stórri bók í rauðu silkiflos-bandi og með gyltum 
sniðum, með hendi Síra Jóns Erlendssonar í 
Villíngaholti, sem skrifaði flestar sögur fyrir 
Brynjúlf biskup; hefir Gyldenlöve stiptamtmaður 
áður átt þessa bók, og er því ei ólíklegt að hann 
hafi t. a. m. fengið hana eptir Bjelke, en honum 
hafi aptur Brynjúlfur biskup gefið hana. Eptir 
þessari bók hefir Á. Magnússon látið Jón Torfason 
skrifa afskriptina í 512, 4to, og eptir henni er 
líka að öllum líkindum skrifuð sagan í 553, 4to, 
með hendi Jóns Sigurðssonar, er kvað Tímarímu, 
en áður hafði stundum skrifað upp sögur fyrir Á. 
Magnússon meðan hann var í Höfn. Er sögunni 


1) Upphaf sögu Þórðar hreðu er hér miklu fyllra 
enn nokkurstaðar annarstaðar og auðsjáanlega fornt; kann 
það vel að vera eptir þeirri hinni ágætu skrásetningu 
af Þórðarsögu, sem nú því miður aðeins niðurlagið er 
til af á skinni, og H. Friðriksson hefir gefið út eptir 
skinnblaði í AM. 564 A, í sinni útgáfu af sögunni, 
og er það mein að hann skuli þá ei lika hafa tekið eptir 
þessu upphafi, þó það sé aðeins á pappír. 


142 UM VÍGLUNDAR SÖGU. 


í öllum þessum bókum skipt í 15 kapítula, en í 
þeim sem enn eru eptir ótalin í 25, og má helst 
telja fyrir þeim handritið 4M.116, 80, sem líka 
mun vera elzt, því Jón Hákonarson á Vatnshorni, 
mjög fróður maður, skrifaði Á. Magnússyni 1698, 
að það hefði áður átt Síra Thómas á Snæfjöllum, 
er þar var prestur þartil um 1660 og þegar 
grjótkastið gekk þar og galdra-undrin, sem Jón 
lærði getur um í æfikvæði sínu, að þorleifr skáld? 


1) það held eg eigi að vera Þorleifr Þórðarson, 
er kallaður var Galdra-Leifi, sonarsonur Þorleifs á 
Möðruvöllum, mikils höfðingja og tengdaföður Ara lög- 
manns, sem alkunnugt er. Um þenna Þorleif hafa gengið 
margar sögur, sem vert væri að safna betur enn hefir 
verið gert, því í hinum Jslensku Æfintýrum (bls. 116 — 
21) er þeim óefað ruglað saman við eldri sögur um 
Tröila-Láfa, því sá Ólafr mun líka hafa verið kallaðar 
Kjapta-Láfi (láfi, en ei Leifi), einsog vísan sannar, 
því þar kallar tröllkonan hann beinlínis „Ólaf munn? 
og „rángkjapt?. Við Ólaf mun það líka eiga, en 
ei Þorleif, að hann hafi verið fæddur á efsta bæ í Hreppum, 
og eins sagan um tröllkonuna og jólanóttina í Ölvesi, því 
í þeim héruðum mun hann helzt hafa komið við, og 
gæti jafnvel verið að Ólafsskarð undir Vífilfelli tæki 
nafn af honum; og það sem sagt er í Æfintýrunum um 
uppvöxt Þorleifs mun því hið einasta sem réttilega er 
heimfært uppá hann. Sagan um Ólaf mun annars vera 
miklu eldri, enn sagnirnar um Þorleif, því Páll Vídalín 
Þekkti hana jafnvel og kallar hana gamla sögu (sbr. Forn- 
yrðin, bls. öll) en hvernig á ruglíngnum milli beggja 


UM VÍGLUNDAR SÖGU. 148- 


hafi vefið fenginn til að koma af. Er handrit 
þetta lítið kver í átta-bléða-broti og eru á 
því ymsar fleiri sögur, sem sumar hverjar hafa 
verið skrifaðar snemma á árinu 1660, eptir því 
sem sagt er Í bókinni sjálfri; en rétt einsog 
það eru aptur handritin 552, 4to, er Á. Magn- 
ússon hafði fengið frá Síra Ólafi Gíslasyni á 
Hofi í Vopnafirði, fóstursyni Brynjúlfs biskups 
(Ísl. Árb. Vit, 6), og handritið 568, 4to, er Á. 


sagnanna í Æfintýrunum standi, er nú ei hægt að segja, 
þar sem útgefendurnir alls ekki segja um neina sögu hvaðan 
þeir hafi hana. Er þetta og eitt dæmi uppá það hve 
nauðsynleg slík nákvæmni er, því þegar menn vita frá 
hverjum sögnin er komin, þá má fyrst meta hana; og 
það hefir líka Gísli Konráðsson skilið, sem einna flestum 
og beztum sögnum hefir safnað á Íslandi, því hann gleymir 
nú sjaldnast af íslenzkum fræðimönnum að geta heimildar 
sinnar. Um Þorleif Þórðarson er það annars að segja, að 
hann hefir víst verið undarlegur maður og ei ómerkilegur 
í sumu, þó honum væri kennt um galdur.  Skriptar- 
minning, er hann orti, hafa að vísu margir haft í háði, 
er honum hafa þóttst vitrari; en að henni er þó ei svo 
mjög hlæjandi, því að því leiti, sem eg get ráðið af 
því litla, sem Einar Bjarnason á Mælifelli segir af efni 
hennar í hinu fróðlega Fræðimannatali sínu, þá hefir 
höfundur hennar orðið að hafa einhverja kynningu af 
Talmúd (Kabbala?) eða öðrum ritum Rabbínanna, og hefði 
þá verið merkilegra að rannsaka þetta heldur enn aðeins 
að gera gis að Þorleifi. Bæði um hann og Jón lærða, 
er líka talar opt um „hinar frankfurthsku bækur? (eptir 


144 UM VÍGLUNDAR SÖGU. 


Magnússon hafði fengið frá Síra Árna á Brekku?, 
og er það eitt merkilegt við þetta handrit og 
annað til, að þau kalla föður Hólmkels: Álfrek, 
sem þó aðeins kann að vera ritvilla í staðinn 
fyrir vanalega nafnið Alfarinn. Í öllum þessum 
afskriptum er sögunni skipt í 25 kapitula, og 
það er eins í pappírshandritinu 560, 4to, sem 
eg þó hvorki veit hver skrifað hefir né hvaðan 
komið er; en það handrit sleppir flestum vís- 
unum og getur þeirra þá aðeins og þó ei allra, 
og er það í því tilliti alveg samkynja handrit- 
inu 463, fol., því einasta, sem nú er eptir að 
nefna; og Á. Magnússon hafði fengið frá Jóni 
Þorlákssyni sýslumanni í Múlasýslum, og gæti 
það þá vel verið skrifað eptir bók Síra Ólafs á 
Hofi og vísunum sleppt af ásettu ráði. 


Albertus Magnus, Cornl. Agrippa, Paracelsus, eða þeirra 
líka?), er svo að sjá sem þeir hafi haft meiri kynningu 
af útlendum bókum, enn menn skyldu halda, og er nauð- 
syn vegna ísl. bókmenta á miðöldunum að rannsaka þetta. 
Mundi eg því og mikillega þakka hverjum þeim, sem 
kann að eiga rit eða kvæði eptir þá Jón eða Þorleif, ef 
hann vildi gera svo vel og senda mér það, þó ei væri 
nema til láns um tíma. 

1) Þessi Síra Árni held eg st Síra Árni Jónsson, 
er prestur var í Saurbæjarþíngum fyrir vestan um daga 
Á. Magnússonar, og líklega hefir búið á annarri hverri 
Brekkunni þar í sveit, eptir að hann varð að láta af 
prestskap 1223 (Ísl. Árb. ix, 71). 


ij 
100 


n 


Mm 


441045 - 


Ji 


